
VARNARRÆÐA 

SÓKRATESAR 







Reykjavík 1963 
Pronlsmiðja Jóns Hclgasonar 


GUMNAR DAL: 


Vera, JjÓS, 1949 

Sfjmdna og bamingjan, Ijéð, 1953 
RMd, Indlands, 1953 
Þeir apáSffi i stiöniumar. 1964 
Bftedna, og hammElm % út,g :> 1954 
Bókrates. 1957 

Bpámaðurinn 0>ýdd Ijóðj , 1958 
OktóberlÍQS. 1959 

Saga heimspekixinar: 

Leifdn að aáiti, 1961 
Tveir beimaTí 1961 
Líf og dauði, 1961 
Hiim bvíti lótus, 1962 
Yoga, 1962 

Sex indversk heímspekikerfr, 1962 
Grískir heim&peJdngar, 1963 
öld Bókrátosar, 1963 

Vamarræöa Sókratesar (form, og þýð.) 1963 



! 


GcdrtjroemrfcivJ 



auðasynd Sókratesar 


Sókrates, sem alinrt var upp á blómaöld 
Periklesar, bar mikla virðingu fyrir borgara- 
legum skyldum. Þess vegna neyddist hann, 
þegar Pelópseyja-stríðið brauzt út, til að 
hverfa frá köllun sinni um hríð og gegna 
skyldum hins óbreytta hermanns. Hann barð- 
ist við Poteidaia 432 f. Kr., við Delion 424 f. 
Kr. og við Amfipólis 422 f. Kr. 

Hótanir eða hagnaðarvon gátu aldrei haft 
áhrif á Sókrates í Aþenu, og á vígvellinum 
brást honum ekki heldur hugrekki. í „Sym- 
posium“ lætur Plató Alkibiades lýsa Sókra- 
tesi á hermennskuárum sínum: 

„Fyrir orrustuna við Poteidaia hélt ég til í 
sömu tjaldbúð og Sókrates. Þar þoldi hann 
harðræðið betur öllum öðrum mönnum. Þegar 


iUxii 


9 



vistir þrutu, eins og stundum vill verða í 
hemaði, bar enginn föstuna eins vel og Sókra- 
tes. En þegar föng vom nóg, naut hann þeirra 
manna bezt. Vín drakk hann sjaldan, en kæm- 
ist hann ekki hjá að þreyta drykkju, sigraði 
hann hvem sem var, og þótt undarlegt kunni 
að virðast, hefur enginn nokkurn tíma séð 
Sókrates dmkkinn. 

í vetrarkuldunum bar hann sig öllum betur. 
Þegar hörkumar vom sem mestar og enginn 
fór úr tjöldum sínum án þess að fara í þykkar 
skjólflíkur og vefja fætur sína gæmskinnum, 
þá bar Sókrates sinn gamla feld einan klæða 
og gekk berum fótum á ísnum. Hann bar sig 
betur en þeir, sem skinnleistum klæddust, og 
fékk hermennina til að blygðast sín fyrir lin- 
kind sína... 

Mér er einnig skylt að geta hugrekkis Sókra- 
tesar á vígvellinum, því að þar hefur hann 
bjargað lífi mínu. Það var þá, sem hershöfð- 
ingjamir veittu mér verðlaun fyrir hreysti: 
Ég særðist og féll, en Sókrates einn yfirgaf 
mig ekki, heldur bjargaði mér og vopnum 
míninn undan óvinunum. Hershöfðingjarnir 
vildu veita mér heiðurslaunin að nokkm leyti 
vegna tignar minnar, og ég sagði þeim, að 


10 



Sókratesi bæri þessi heiðurslaun. En Sókrates 
lagði fastar að mér en þeir, að ég tæki sjálfur 
við heiðurslaununum. 

Ég sá hann síðan á flóttanum eftir ósigur 
okkar í orrust unni við Delion, þar sem Sókra- 
tes var fótgönguliði. Ég var sjálfur ríðandi og 
ekki í bráðri hættu. Mér gafst því betra tóm 
til að virða hann fyrir mér heldur en við Potei- 
daiu. Hann og Laches (hershöfðingi) fylgdust 
að á flóttanum. Ég varð á vegi þeirra og bað 
þá vera hughrausta, því að ég skyldi verða 
þeim samflota. Þú hefðir átt að sjá hann þá, 
Aristófanes, því að þar var hann eins og þú 
lýsir honum (í „Skýjunum") og eins og hann 
er á götum Aþenu, mikill fyrir sér og leit með 
rólegri yfirvegun jafnt á aðgerðir óvinanna og 
sinna manna. Það hlaut öllum að vera ljóst, 
jafnvel úr fjarlægð, að hver sem á hann réðist 
mundi fá varmar viðtökur. Framkoma Sókra- 
tesar varð þeim félögum til lífs, því að á slíka 
menn er aldrei ráðizt í hernaði. Hinir, sem 
tvístrast á flóttanum, eru eltir og þeir felldir“. 

Þriðja orrustan, sem Sókrates tók þátt í og 
talað er um í vamarræðunni, er almennt tal- 
in háð við Amfipólis 422. í þeirri orrustu féllu 
foringjar Aþenu og Spörtu, Cleon og Brasidas. 


11 




í hættum og mannraun vígvallarins hélt 
Sókrates jafnan vöku sinni og komst lífs af. 
Á götum Aþenu storkaði- hann stjórnmála- 
mönnunum með réttsýni sinni og féll. 

Að vísu hafði „röddin“ varað Sókrates við 
að hafa afskipti af stjómmálmn, en stjómar- 
hættir Aþenu voru á þann veg, að hjá því 
varð ekki með öllu komizt. 

Sumarið 406 f. Kr. vann floti Aþeninga dýr- 
keyptan sigur við Arginoussai milli Lesbos og 
Litlu-Asíu. Þar týndust 4000 manns og 25 skip. 
Þetta tjón kenndu Aþeningar að miklu leyti 
vanrækslu flotaforingjanna, og voru þeir 
dregnir fyrir dóm 500 manna ráðsins. Þess 
var krafizt, að sami dómur yrði látinn ganga 
yfir alla, en mál hvers einstaks ekki tekið 
fyrir. Þetta var lögleysa, og Sókrates, sem þá 
var í forsæti, mótmælti ásamt „ráðherrunum“ 
50 (Prytanar), og neituðu þeir að bera málið 
upp. En þegar æstur múgurinn hótaði þeim 
dauða, létu þeir undan, allir nema Sókratés. 
En hann var ofurliði borinn, og voru flotafor- 
ingjamir ranglega dæmdir og teknir af lífi. 

Tveimur árum síðar komst Sókrates aftur 
í lífsháska, — í það sinn vegna gagnrýni sinn- 
ar á stjórn hinna þrjátíu harðstjórá. Foringj- 


12 



ar þeirra voru Kritias og Charmides. Þeir létu 
táka af lífi fjölda andstæðinga sinna og gera 
eigur þeirra upptækar, svo að lýðræðissinnar 
sáu þann kost vænstan að flýja niður til Pira- 
eus. Sókrates sat kyrr, en gagnrýndi framferði 
harðstjóranna. Lét Sókrates þau orð falla, að 
undarlegt væri, að hjarðsveinar ætluðu að 
sýna hæfni sína til fjárgeymslu með því að 
fækka hjörðinni. Enn undarlegra væri þó, er 
stjómendur heillar borgar fækkuðu þegmm- 
um og gerðu kjör þeirra verri án þess að 
skammast sín og sjá, að þeir væru óhæfir 
stjómendur. 

Sókrates var kallaður fyrir harðstjórana tvo, 
— hina fyrrverandi vini sína, sem sturlazt 
höfðu í stjórnmálavafstrinu. Þeir aðvöruðu 
hann og settu honum skilyrði: Hann varð að 
hætta að kenna mælskulist, hætta að ræða 
við unga menn undir þrítugu, — og alveg sér- 
staklega yrði hann að hætta að ræða um 
hjarðsveina, ella kynni svo að fara, að hann 
týndist sjálfur úr hjörðinni. En Sókrates hafði 
orð þeirra að engu. Þeir hugsuðu þá ráð sitt 
og ákváðu að neyða Sókrates til að taka þátt 
í hryðjuverkum þeirra eða láta hann „týnast 
úr hjörðinni“ að öðmrn kosti. Gerðu þeir 


13 



Sókratesi boð um að fara við fjórða mann og 
handtaka auðkýfing nokkurn, Leon frá Sala- 
mis. Maður þessi hafði ekkert til saka unnið, 
en ætlvmin var að komast yfir eigur hans með 
því að taka hann af lífi. Hinir þrír hlýddu og 
unnu verkið, en Sókrates neitaði að hlýða 
þessari hættulegu skipun harðstjóranna og fór 
hvergi. Það eitt bjargaði lífi Sókratesar, að 
lýðveldissinnar gerðu innrás í Aþenu frá Pira- 
eus skömmu síðar og ráku harðstjórana frá 
völdum. — Þremur árxnn síðar dæmdu hinir 
nýju valdhafar Sókrates til dauða. Og það 
hefði tæplega verið gert, ef Sókrates hefði að- 
eins verið hinn „fullkomni hversdagsmaður“, 
sem Xenófón lýsir í ritum sínum. 

Ráðamenn Aþenu hlutu að hafa gilda 
ástæðu til að vilja þennan snauða og valda- 
lausa mann feigan. En hver var hún? Hinir 
nýju valdhafar höfðu skuldbimdið sig til að 
lögsækja engan mann vegna skoðana í stjórn- 
málum. Gragnrýni Sókratesar og sjálfstæði 
varð þeim þó um megn að þola. Og vilji vald- 
hafar ryðja manni úr vegi, skortir sjaldan góð 
ráð. 

Ef hin raunverulega orsök þolir ekki dags- 
ljósið, má jafnan finna einhverja ákséru til 


14 




að hafa að yfirskini. En slíka ákæru verður 
að velja vandlega með tilliti til hugarástands 
fólksins. Á þessum tímum, sem hér um ræðir, 
voru hugir manna í Aþenu í uppnámi vegna 
tíðra helgispjalla, sem unnin höfðu verið í 
musterunum. í öðru lagi voru Aþeningar reið- 
ir ýmsum óhappamönnum (Alkibiadesi o. fl.), 
sem brugðizt höfðu landi sínu á stund hætt- 
unnar og jafnvel gengið í lið með óvinunum. 
Sökudólgamir voru einkum ungir menn, sem 
sumir hverjir höfðu þekkt Sókrates, án þess 
þó að vera hans lærisveinar, enda var Sókra- 
tes manna ólíklegastur til að hvetja til laga- 
brota og hermdarverka. — Valdhafamir færðu 
sér í nyt þetta hugarástand almennings, sem 
svo oft krefst hinnar blindu hefndar og veit 
ekki, að hverju hann vegur. 

Hin opinbera ákæra, sem var yfirskin hinn- 
ar raunverulegu, var miðuð við þetta hugar- 
ástand almennings. Sókrates var ákærður fyr- 
ir að trúa ekki á guði Aþenu, en boða trú á 
nýja guði. í öðm lagi var hann ákærður fyrir 
að hafa spillt ungum mönnum með kenning- 
um sínum. 

Ljóst er af varnarræðu Sókratesar, að hann 
gerir sér fyllilega ljóst, að hin opinbera ákæra 


15 



er aðeins yfirskin. Þess vegna eyðir hann að 
henni fáum orðmn. Hann veit mn hina raun- 
verulegu „sök“ sína, og þess vegna er vamar- 
ræðan uppgjör og mat á öllu lífi hans og starfi. 
Hún er ekki ræða manns, sem er að reyna að 
bjarga lífi sínu. Hún er ræða þess manns, sem 
veit, að hann er að fullkomna köllun sína með 
því að reynast henni trúr á örlagastund. Þetta 
skildi þá enginn vina hans — fremur en Pétur 
í Grasgarðinum forðum, þetta, að stundmn er 
nauðsyn að deyja til að lifa. 

Um fyrri hluta ákærunnar er óþarfi að fara 
mörgum orðum. Ákærendurnir gera jafnvel 
ekki neina tilraun til að útskýra, í hverju trú- 
leysi Sókratesar sé fólgið, þaðan af síður að 
sanna, hvemig slík ákæra gæti verið dauða- 
sök. Grikkir á 5. öld f. Kr. trúðu yfirleitt ekki 
á guði Hómers, og goðafræði var af mörgum 
skoðuð sem skáldskapur, samin mönnvun til 
skemmtunar. — Enginn ákærði t. d. Aeschylos 
fyrir „guðlast“ sitt í Promeþeusi. Enginn 
ákærði Aristófanes fyrir að hæða bæði Seif 
og Dionysos. Enginn ákærði Euripides fyrir 
að kalla goðafræðina alla eintóma markleysu. 
Sókrates gerði hvorki að játa né neita sögrnn 
mn guðina. í hans augrnn voru þær að vísu 

16 





skáldskapur, en í innblæstri skáldsins geta 
bin hæstu sannindi birzt. Það var því engin 
ástæða til að ákæra Sókrates fyrir guðleysi, 
og jafnvel þó að svo h efði verið, var ekki 
ástæða til að refsa honum fremur en öðrum. 
Sókrates taldi, að ákærendumir ættu við 
„röddina“, þegar þeir ákærðu hann fyrir að 
„finna upp nýja guði“. Þó er ljóst af vamar- 
ræðunni, að enginn ákærendanna hefur þor- 
að að kveða upp úr um það með berum orð- 
um: — í borg, þar sem menn trúðu almennt 
á véfréttir, spásagnaranda og „trans“, var frá- 
leitt að ákæra mann og taka af lífi fyrir dul- 
skynjanir. 

Ef trúmál hefðu verið hin raunvemlega 
ástæða, hefði Sókrates verið tekinn af lífi 
vegna ákæru, sem jafnvel saksóknararnir virð- 
ast ekki hafa skilið, í hverju var fólgin. Hér 
hlaut annað og meira að búa á bak við. Að 
vísu voru „dómaramir“ hvatvís og sefjaður 
múgur, en valdhafamir, sem honum stýrðu, 
höfðu raunverulega ástæðu, og hún var af 
„pólitískum“ toga spunnin. Sókrates var 
ákærður fyrir að hafa spillt ungum mönnum: 
Hann hvatti menn til sjálfstæðrar hugsunar 
og vakti vitsmunalíf þeirra. Óhjákvæmilegur 


17 


a 



förunautur vaknandi anda er gagnrýnin. 
Hugsandi maSur sœttir sig ekki viS a<$ vera leik - 
brúSa, sem dansar eftir þráðum í hendi annars 
manns. — Sá, sem kenndi ungum mönnum að 
gagnrýna, spillti þeim frá sjónarmiði valdhaf- 
anna. Það var gagnrýni Sókratesar á stjóm 
hinna þrjátíu harðstjóra, sem nær hafði kost- 
að hann lífið 403 f. Kr., og það var gagnrýni 
Sókratesar á valdhöfunum, sem kostaði hann 
lífið 399. 

Sókrates veit, að þetta er hin raunverulega 
ákæra. Þess vegna segir hann í vamarræðu 
sinni, að Aþeningar geti ekki þaggað niður 
rödd gagnrýninnar með því að taka sig af lífi, 
aðrir muni koma í sinn stað og þeir muni 
verða þeim mun harðskeyttari sem þeir eru 
yngri en hann. Plató er ekki heldur í vafa um, 
að þetta sé hin raunverulega ákæra. Hvað 
eftir annað lætur Plató í ritum sínum valdhaf- 
ana hóta Sókratesi dauða, ef hann hætti ekki 
að gagnrýna þá og stjómarfarið: í „Menó“ 
lætur Plató Sókrates gagnrýna lýðræði Aþenu 
og leiðtoga þess harðlega. Og sá, er á hlýðir, 
er enginn annar en sjálfur Anytos. „Ég held, 
Sókrates“, segir Anytos að lokum, „að þér 
hætti um of til að gagnrýna menn. Ég ráðlegg 

18 


Cœj ny\ 



þér að fara varlega. Jafnvel í öðrum borgum 
er léttara að fella menn en gera þeim gott, og 
vissulega er því þannig farið hér í Aþenu“. — 
í „Gorgias“ hótar Kallikles Sókratesi á sama 
hátt, að hann verði dreginn fyrir dóm með 
hinum alvarlegustu afleiðingum, ef hann láti 
ekki af gagnrýni sinni. 

Þessi dæmi nægja til að sanna, að hvorki 
S ókrates né Plató gengur þess dulinn, að hin 
raunverulega ákæra er gagnrýni Sókratesar á 
valdhöfunum og stjórnarfarinu. 

En hvert var þá eðli þessarar gagnrýni og 
þeirra keiminga, sem hún byggðist á? Þær 
hlutu að vera sérstaks eðlis, vegna þess að 
öllvun, sem gagnrýnt höfðu lýðræði og lýð- 
ræðissinna og jafnvel barizt á móti þeim, voru 
gefnar upp sakir, — öllum nema Sókratesi. 
Hin mikla og einstæða „sök“ Sókratesar var 
að gera hærri kröfur til vitsmuna og siðgæðis 
en Aþena hafði áður þekkt. Hann bætti alin 
við þá mælistiku, sem lögð er á persónulega 
stærð manna og gildi. Þetta hefur löngum 
reynzt hin alvarlegasta yfirsjón, sem hægt er 
að gerast sekur um í mannlegu samfélagi, og 
þeir fáu menn, sem hana geta framið, hafa 
jafnan verið krossfestir, brenndir eða þeim 


19 




byrlað eitur. Þetta á sér kynlega orsök: Flest- 
um mönnum er það sameiginlegt að vilja telj- 
ast sæmilega góðir menn og vitrir. En hinn 
ósjálfráði mælikvarði á mannkosti virðist jafn- 
an vera meðalmaður samfélagsins. Á mæli- 
stiku manngildisins er merkt t. d. talan 100 
við hinn gáfaðasta og bezta, talan 1 við óþrosk- 
aðasta mann samfélagsins og talan 50 við með- 
almanninn. Af þessum orsökum líta menn 
ósjálfrátt með vissri velþóknun á þrjótinn og 
kjánann, sem fær þá sjálfa til að sýnast vitr- 
ari og betri. Með sömu velþóknun líta menn 
yfirleitt fall annarra, og orsökin er hin sama. 
— Komi aftur á móti fram á sjónarsviðið mað- 
ur, sem ber af öllu því, sem samfélagið hefur 
áður þekkt, hækkar sá maður sjálfan inæli- 
kvarðann, þannig að gáfur og aðrir mannkost- 
ir allra hinna lækka á kvarðanum í samræmi 
við þessa hækkun. Afburðamaðurinn verður 
þannig til þess, að sá, sem var meðalmaður, 
verður fyrir neðan meðallag! Vilji menn vinna 
sig upp í fyrra sæti, verða þeir a ð bæta sig 
og taka andlegum framförum. SKkt kostar 
áreynslu, sem menn eru ekki alltaf reiðubún- 
ir til að leggja á sig. Þess vegna hrópa menn 
á öllum tímum, þegar slíkir menn koma 

20 





fram: „Heldur Barrabas!“ Og krossinn, eldur- 
inn og eitrið verður hlutskipti afburðamanns- 
ins. — Þetta að vera vitrari og betri en aðrir 
Aþeningar, að kref jast þess réttar einstaklings- 
ins að hugsa frjálst og mæla það, sem honum 
býr í brjósti, það var sú raunverulega sök, 
sem Sókrates varð að láta líf sitt fyrir. 

Gurmar Dal. 


21 





Varnarræða Sókratesar 


Ekki veit ég, herrar mínir, hver áhrif ákær- 
endur mínir hafa haft á ykkur, en mig höfðu 
þeir næstum sannfært. Svo snjöll voru rök 
þeirra. Samt var naumast nokkurt orð satt í 
því, sem þeir sögðu. Eitt var þó í margvísleg- 
um ósannindum þeirra, sem öðru fremur vakti 
undrun mína. Ég á við þau ummæli, að þið 
yrðuð að gæta þess að láta ekki blekkjast af 
ræðu minni. Með þessu gáfu þeir í skyn, að 
ég væri mikill ræðuskörungur. Mér þótti það 
einstök óskammfeilni ,að segja ykkur þetta, 
án þess svo mikið sem að roðna, þar sem þeir 
þó hljóta að vita, að brátt munu þessi orð af- 
sannast, er vankunnátta mín í mælskulist 
verður lýðum ljós: — nema þeir kalli það 
mælskulist að segja sannleikann. Ef þeir eiga 

22 


Ceej«»jw 



við það, þá er ég þeim sammála um að ég sé 
ræðumaður, þótt ekki fylgi ég þeirra forskrift. 

Ákærendur mínir hafa, að ég hygg, varla 
sagt satt orð, en ég mun segja ykkur allan 
sannleikann. En vita skuluð þið, herrar mínir, 
að ræða mín verður ekki skrúðmælgi prýdd 
spakmælum og fögrum orðum eins og ræðvu* 
þessara manna. Nei, þið munuð fá að heyra 
einföld orð, þau er mér koma fyrst í hug, sögð 
í trú á réttan málstað. Og enginn ykkar má 
búast við neinu öðru. Enda mundi það lítt 
sæma manni á mínum aldri að ávarpa ykkur 
með orðflúri skólapilts. Eins ætla ég þó að 
biðja ykkur lengstra orða. Þegar þið heyrið 
mig verja mál mitt með sama tali og ég hef 
verið vanur að nota bæði á torgum þessarar 
borgar (þar sem margir ykkar hafa hlýtt á 
mig) og annars staðar, þá látið það hvorki 
koma ykkur á óvart né vekja neina háreysti. 
Leyfið mér að minna á, að þetta er í fyrsta 
sinn sem ég hef verið leiddur fyrir rétt, þótt 
ég sé orðinn sjötíu ára. Sá málflutningur, sem 
hér tíðkast, er mér því með öllu ókunnur. Ef 
væri ég útlendingur, myndi mér eflaust fyrir- 
gefast, að ég mælti á þá mállýzku og með þeim 
hætti, sem ég hefði alizt upp við. Þess vegna 


23 



bið ég ykkur nú — og sú bæn virðist mér 
sanngjöm, — að þið látið ykkur engu skipta 
hver ræðustíll minn er, — hann kann að vera 
betri og hann kann að vera verri — en hugsið 
um það eitt, hvort það sem ég segi, er rétt eða 
rangt. Þetta er æðsta skylda dómarans eins og 
það er skylda ræðumannsins að segja sann- 
leikann. 

Fyrst er mér skylt, herrar mínir, að fjalla 
um hinar elztu sakargiftir sem á mig hafa 
verið bomar og hina fyrstu ákærendur mína, 
en því næst hina seinni. Ég haga málflutningi 
mínum þannig vegna þess, að fjöldi manna 
hefur áður í fjöldamörg ár ákært mig í ykkar 
áheym, án nokkurs sannleiksneista. Ég óttað- 
ist þessa menn meir en Anytos og félaga hans, 
þótt ekki séu þeir frýnilegir. En hinir eru enn- 
þá verri. Ég á við þá, sem mótuðu ykkur í 
æsku og fylltu hug ykkar fordómum gegn mér. 
Þeir sögðu: — „Til er vitur maður, Sókrates að 
nafni, sem boðar nýjar kenningar um himnana 
og hefur kannað alla hluti undir jörðu niðri 
og getur látið röng rök sigra hin réttu“. Það 
em þessir menn, herrar mínir, þeir sem breiða 
út þennan orðróm, sem em hinir hættulegu 
ákærendur mínir, því að þeir sem á þá hlýða 


24 



álíta, að hver sem kannar þessi fræði verði 
trúlaus. Auk þess eru þessir ákærendur fjöl- 
margir og hafa nú sakfellt mig fjöldamörg ár. 
Og það sem meira er, þeir hafa talað til ykk- 
ar þegar þið voruð auðtryggastir og sumir ykk- 
ar voru böm en aðrir unglingar. Og þeir unnu 
beinlínis mál sitt í auðri sök, þar sem mér var 
þar enginn til vamar. Og það sem gerir málið 
erfiðast er, að mér er ekki einu sinni unnt að 
þekkja nöfn þessara manna, nema hvað svo 
vill til að einn þeirra er leikritaskáld. Allt 
þetta fólk, sem hefur ákært mig vegna öfund- 
ar og róggimi, — og sumir aðeins til að segja 
öðmm það sem þeim hefur verið sagt, — allt 
þetta fólk er mér erfitt viðureignar. Ég hef 
engin tök á að leiða það hingað til að láta 
það standa fyrir máli sínu. Ég verð að sætta 
mig við að flytja vöm mína gegn ósýnilegum 
andstæðingi, því að hér er enginn til að svara. 

Ég verð að biðja ykkur að trúa mér, er ég 
segi að ákærendur mínir séu í tveimur hóp- 
um, annars vegar þeir sem nú ákæra mig og 
hins vegar þeir sem áður hafa ákært mig og 
ég hef nefnt. Og þið munuð vera mér sam- 
dóma um, að ég verði fyrst að snúast gegn 
hinum síðamefndu. Þið hafið fyrr heyrt þá 


25 



rægja mig og miklu verr en þá sem nú ákæra 
mig. 

Nú er mér skylt að verja mál mitt, herrar 
mínir, og ég verð að reyna á þeim stutta tíma, 
sem mér er ætlaður, að eyða þeim rangsnúnu 
hugmyndmn sem sáð hefur verið í huga ykk- 
ar á mörgmn árum. Það er von mín, að þetta 
takist, herrar mínir, og það er trú mín að það 
yrði ykkur til góðs engu síður en mér. En ég 
þekki eðli þessa máls, og þótt ég voni að vöm 
mín reynist góð, þá er mér ljóst, að hér er 
við ramman reip að draga. En þessu verða 
guðimir að ráða. Mér ber að hlýða lögunum 
og verja mál mitt. 

Við skulrnn hverfa til upphafs þessa máls 
og rif ja upp þær árásir s em valdar eru að 
óvinsældum mínrnn og hvatt hafa Meletos til 
að bera fram þessa ákæru. Hvað var það, 
sem rógtungurnar sögðu, er þær réðust á 
mannorð mitt? Ég verð að lesa upp kæruskjal 
þeirra, eins og þær væru ákærendur hér í rétt- 
inum: — „Sókrates er sekur um glæpsamlega 
forvitni, með því að brjóta heilann um hluti 
undir jörðinni og uppi í loftinu, og hann læt- 
ur léleg rök sigra góð rök og kennir öðrum 
að fylgja fordæmi sínu“. Eitthvað á þessa leið 


26 



er ákæra þeirra. Þið hafið sjálfir séð í leikriti 
Aristófanesar, að Sókrates er þar látinn sveifl- 
ast í lausu lofti og segist þar ganga á skýjun- 
um og aðra álíka vitleysu, sem mér hefur 
aldrei til hugar komið að halda fram. Ég segi 
þetta ekki til að lítilsvirða slíka kunnáttu, ef 
einhver skyldi eiga yfir henni að ráða, — ég 
kynni þá að fá fleiri ákærur frá Meletos, — 
en sannleikurinn er sá, herrar mínir, að ég 
læt mig þessi fræði engu skipta. Ég kalla ykk- 
ur vel flesta til vitnis um þetta, alla sem á 
mig hafið hlýtt (og það hafa flestir ykkar 
gert), og bið þess, að þið berið saman bækur 
ykkar um það, hvort nokkur hafi nokkurn 
tíma heyrt mig ræða lengur eða skemur um 
þessa hluti við nokkurn mann. Og þá munið 
þið komast að raun um, að annað, sem al- 
menningur hefur um mig sagt, er álíka mark- 
leysa. 

Sannleikurinn er sá, að ekkert er hæft í 
þessum ákærum. Ef þið hafið heyrt einhvern 
segja, að ég reyni að uppfræða menn og taki 
fé fyrir, þá er einnig það ósatt. Ég vildi að svo 
væri, því að ég álít það lofsvert, að til sé mað- 
ur, sem fær er um að kenna eins og þeir 
Gorgias frá Leontini, Prodikos frá Keos og 


27 



Hippias frá Elis. Hverjum þessara manna er 
það leikur einn að fara inn í hvaða borg sem 
er og telja unga menn á að yfirgefa samborg- 
ara sína, sem þeir geta umgengizt ókeypis, og 
koma til hans og borga honum fé fyrir þessi 
forréttindi og láta þá þakka sér fyrir í tilbót. 
Enn einn þessara snillinga er maður frá Paros, 
sem ég hef heyrt að hafi verið hér á ferð. Ég 
mætti á leið minni manni, sem hefur greitt 
sófistum meira fé en allir aðrir til samans. Ég 
á hér við Kallias Hipponikosson. Ég spurði 
hann, því að ég veit að hann á tvo syni: „Kalli- 
as“, sagði ég, „ef synir þínir hefðu verið fol- 
öld eða kálfar, þá hefðum við auðveldlega get- 
að fundið þeim ráðunaut og borgað honum 
fyrir að fullkomna eðlisgáfur þeirra. Þessi 
maður yrði að bera gott skynbragð á tamn- 
ingu og landbúnað. En hvaða fræðara hyggstu 
velja þeim, fyrst þeir eru nú menn? Hver er 
sérfræðingur í að fullkomna hinar mannlegu 
og borgaralegu dyggðir? Ég býst við að þú 
hafir hugleitt þetta, þar sem þú átt syni. Er 
shkur maður til eða er hann hvergi að finna?“ 
„Hann er til“, svaraði hann. „Hver er hann, 
og hvaðan kemur hánn?“ sagði ég, „og hvað 
tekur hann fyrir fræðsluna?“ 


28 


„Euenos frá Paros, Sókrates“, sagði hann, 
„og hann tekur 5 mínur fyrir fræðsluna“. Mér 
fannst að fagna bæri þessum manni sem byggi 
yfir slíkri kunnáttu og seldi hana við svo vægu 
verði. Ég mundi sannarlega hreykja mér hátt 
og þykjast mikill maður, ef ég kynni þessa 
hluti. En sannleikurinn er sá, herrar mínir, 
að ég kann þá alls ekki. 

Hér kynni einhver að vilja taka fram í fyrir 
mér og spyrja: „En hvað er það þá sem þú ger- 
ir, Sókrates? Hvemig má það vera, að menn 
hafi misskilið þig á þennan hátt? Trúlega hefði 
allt þetta umtal og skvaldur aldrei komið upp, 
ef þú hefðir aðeins fengizt við venjuleg störf 
og verið eins og fólk er flest. Segðu okkur 
ástæðuna, ef þú vilt ekki að við segjum okkur 
hana sjálfir“. Þetta virðist mér sanngjöm til- 
mæli, og ég mun reyna að skýra ykkur frá 
því, sem valdið hefur þessari fölsku frægð 
minni. Gefið mér því gott hljóð. Vera má að 
sumir ykkar haldi, að ég sé að gera að gamni 
mínu. En þið megið treysta því að ég mun 
segja ykkur allan sannleikann. 

Þessa frægð mína hef ég, herrar mínir, hlot- 
ið fyrir eins konar vizku. Hvaða vizku? Mann- 
lega vizku, geri ég ráð fyrir. Svo virðist sem ég 


29 




sé í raun og veru vitur í þessum takmarkaða 
skilningi orðsins. Menn ætla að snillingarnir 
sem ég minntist á áðan eigi þá vizku sem æðri 
er mannviti. Ég veit ekki hvað annað á að 
kalla hana. Ég hef að minnsta kosti enga þekk- 
ingu á slíkum vísdómi, og hver sem það segir 
fer með staðlausa stafi. Kallið ekki fram í 
fyrir mér þótt ykkur virðist fullyrðing mín 
fjarstæðukennd, því að það sem ég ætla að 
segja ykkur er ekki mín eigin skoðun. Ég skír- 
skota til óyggjandi heimildar. Ég leiði fram 
guðinn í Delfi og kveð hann til vitnis um 
vizku mína, hvers virði hún sé. 

Þið þekkið allir Kærefon. Hann var vinur 
minn frá bamæsku og góður flokksmaður 
ykkar sem fylgdi ykkur nú síðast í útlegðina 
og sneri aftur heim með ykkur. Og þið vitið 
hvernig maður Kærefon var, brennandi í and- 
ánum að hverju sem hann gekk. Hann hélt 
eitt sinn til Delfi og lagði þessa spumingu 
fyrir guðinn — eins og ég sagði áðan, herrar 
mínir, kallið ekki fram í — hann spurði hvort 
nokkur maður væri vitrari en ég. Völvan 
svaraði því, að enginn væri mér vitrari. Þar 
sem Kærefon er látinn mim bróðir hans, sem 
hér er staddur, staðfesta þetta. 

30 


Copjnjn 



En hvers vegna er ég að segja ykkur frá 
þessu? Það er af því að ég vil, aðykkur verði 
ljóst, hvemig árásimar á matnnorð mitt fyrst 
hófust. Þegar ég heyrði svar véfréttarinnar 
sagði ég við sjálfan mig: Við hvað getur guð- 
inn átt? Hvers vegna talar hann í ráðgátum? 
Mér er fullljóst að vizku á ég enga, hvorki 
mikla eða litla. Hvers vegna segir hann þá að 
ég sé vitrastur allra manna í veröldinni? Hann 
mælir ekki markleysu, því að það hæfir hon- 
um ekki. 

Er ég hafði hugleitt þetta um skeið, ákvað 
ég, þótt mér væri það ógeðfellt, að kanna 
sannleiksgildi þessara orða á eftirfarandi hátt: 
Ég hélt á fund manns nokkurs erhafði orð á 
sér fyrir að vera mjög vitur, vegna þess að 
ég hugsaði að hér eða hvergi mundi ég fá hrak- 
ið svar véfréttarinnar og gæti sagt við hinn 
háa anda: „Þú sagðir, að ég væri vitrastur 
allra manna, en hér er maður sem er mér 
vitrari“. 

Ég fór nú að kanna vísdóm mannsins, — 
ég þarf ekki að nafngreina hann, en það var 
einn af stjórnmálamönnunum okkar sem ég 
tók til athugunar, þegar ég varð fyrir þessari 
reynslu, — og í viðræðunum við hann komst 


31 



ég að þeirri niðurstöðu, að þótt hann virtist 
vitur maður að margra dómi og einkum sjálfs 
síns, þá var hann það þó ekki í raun og veru. 
En þegar ég fór að reyna að sýna honum fram 
á, að hann aðeins héldi sig vitran, en væri 
það ekki í raun og veru, þá mætti sú viðleitni 
mín andúð bæði hjá honum og mörgum öðr- 
um, sem þar voru staddir. Þegar ég hélt burtu, 
hugsaði ég með sjálfum mér: „Sannarlega er 
ég þó vitrari en þessi maður. Hvorugur okkar 
virðist hafa neinni þekkingu af að státa, en 
hann heldur sig vita eitthvað, þótt hann viti 
ekkert, en mér er ljós fáfræði mín. Ég virðist 
því vera ofurlítið vitrari að því leyti, að ég 
held mig ekki vita það sem ég veit ekki“. 

Eftir þetta fór ég til að ræða við annan mann, 
sem sagður var jafnvel enn vitrari en hinn 
fyrri. Og aftur komst ég að hinni sömu nið- 
urstöðu. Og einnig þar lögðu menn fæð á mig, 
bæði hann sjálfur og margir aðrir. 

Upp frá þessu gekk ég frá einum til ann- 
ars og ræddi við þá. Ég sá mér til hugarang- 
urs og ótta að menn tóku að Ííta mig illu 
auga, en mér fannst ég knúinn til að láta hina 
helgu skyldu mína ganga fyrir öllu öðru. Þar 
sem ég var að reyna að leysa gátu goðsvars- 


32 



ins hlaut ég að eiga viðræður við hvern þann 
mann sem talinn var vitur. Og það get ég svar- 
ið við Hundinn, herrar mínir (því að ykkur 
verð ég að segja allan sannleikann), að ég 
sannfærðist um, er ég rannsakaði þetta að 
boði guðsins, að þeir sem voru í mestu áliti, 
höfðu næstum ekkert til brunns að bera, en 
aðrir, sem sagðir voru þeim síðri, voru miklu 
betur að sér í hagnýtum fræðinn. 

Ég vil, að þið lítið á þessi ævintýri mín sem 
eins konar pílagrímsför, sem farin var til að 
ganga endanlega úr skugga um sannleiksgildi 
goðsvarsins. Er ég hafði rætt við stjómmála- 
mennina, hélt ég á fund skáldanna, leikrita- 
skálda, ljóðskálda ög allra hinna, í þeirri trú, 
að þar myndi sannast, að ég væri þeim óvitr- 
ari. Ég kynnti mér það sem ég hugði beztu 
verk þeirra og spurði þá síðan nákvæmlega 
hvemig bæri að skilja rit þeirra, meðfram í 
þeirri von, að ég fræddist eitthvað af þeim. 
Ég fyrirverð mig, herrar mínir, að segja ykk- 
ur sannleikann, en hann verð ég þó að segja. 
Það mátti svo heita, að allir, sem við vom 
staddir, gætu skýrt þessi kvæði betur en höf- 
undar þeirra. Svo að ég komst einnig brátt 
að niðurstöðu um skáldin: Kvæði þeirra eru 


33 


3 





ekki ort af vizku, heldur af eins konar tilfinn- 
ingu eða innblæstri. Þeir eru eins og sjáend- 
ur og spámenn sem flytja allan sinn háleita 
boðskap án þess að skilja merkingu hans sjálf- 
ir. Mér virtist það ljóst að þannig væri þessu 
farið rnn skáldin. Jafnframt varð ég þess vís- 
ari, að þau héldu, þar sem þau voru skáld, að 
þau hefðu fullkominn skilning á öllum hlut- 
um, sem þau vissu ekkert um. Ég hvarf því 
einnig frá þeim með þá skoðun, að ég hefði 
hið sama fram yfir þau sem ég hafði fram yfir 
stjómmálamennina. 

• Að síðustu hélt ég á fund iðnaðarmanna. Ég 
vissi vel, að ég hafði sjálfur næstum enga 
tæknilega kunnáttu, og ég var viss um, að 
þeir kynnu skil á mörgum merkilegum hlut- 
um. Sú varð einnig raunin á. Þeir kunnu það, 
sem ég kunni ekki, og voru að því leyti vitrari 
en ég. En, herrar mínir, þessir sérfræðingar 
virtust hafa sama annmarka og skáldin. Vegna 
þess að þeir kunnu vel sína iðngrein þóttust 
þeir hafa fullkominn skilning á öllum öðrum 
hlutum, þeim sem mikilvægastir eru. Þessi 
villa fannst mér þyngri á metunum en hin 
verklega kunnátta þeirra. Þess vegna spurði 
ég sjálfan mig fyrir hönd véfréttarinnar, hvort 

34 


Corji*?- 



ég vildi heldur vera eins og ég var — og eiga 
hvorki hlutdeild í vísdómi þeirra né fávizku 
— eða hafa hvort tveggja eins og þeir. Og ég 
svaraði sjálfur véfréttinni, að bezt væri að 
vera eins og ég var. 

Afleiðingar þessara rannsókna minna urðu 
þær, herrar mínir, að ég hef bakað mér hatur 
margra manna, sem verið hefur ótrúlega bit- 
urt og langætt. Það hefur leitt af sér margvís- 
legan rógburð, þar á meðal þann, að ég gerði 
mér vizkuna að atvinnu. Er það vegna þess 
að í hvert sinn, sem ég get sannað, að sá sem 
þykist vera vitur á einhverju sviði sé það ekki, 
halda þeir, sem á hlýða, að ég viti þetta allt 
sjálfur. En sannleikurinn,"herrar mínir-,-er án 
efa sá, að sannvitur er enginn nema guð einn, 
og með þessu goðsvari á hann við það, að 
mannlegur vísdómur sé lítils eða einskis virði. 
Mér virðist, að hann eigi ekki beint við Sókra- 
tes, heldur hafi hann aðeins notað nafn mitt 
til dæmis eins og hann vildi segja: „Hinn vitr- 
asti meðal manna er sá, sem eins og Sókrates 
veit að vizka hans er í raun og veru engin“. 

Þetta er ástæðan til að ég geng um enn þann 
dag í dag, kanna og rannsaka að boði guðsins, 
hvort einhver sé vitur, hvort sem hann er 

35 


CíC>«‘7*»« 




samborgari minn eða aðkomumaður. Og þegar 
mér virðist einhver ekki vitur, reyni ég að 
styðja mál guðsins með því að sanna, að hann 
sé það ekki. Vegna þessarar iðju hefur mér 
hvorki gefizt tóm tíl að sinna málum borg- 
ríkisins né hugsa um heimilisþarfir. Þjónustan 
við guðinn hefur gert mig að öreiga. 

Það er einnig önnur ástæða fyrir óvinsæld- 
um mínum. Fjöldi ungra manna, sem eiga ríka 
feður og lítið við að vera, hafa hópazt tíl mm 
og skemmt sér við að heyra aðra menn reynda. 
Þeir fylgja oft fordæmi mínu og taka að þrá- 
spyrja menn og sjá þannig, að ég hygg, að 
fjöldi manna sem þykjast vita eitthvað vita í 
raun og veru lítið eða ekki neitt. Af þessu 
leiðir að fórnardýr þeirra reiðast, ekki þeim 
heldur mér. Og þeir kvarta um, að hrakmenni 
nokkurt, Sókrates að nafni, fylli höfuð ungra 
manna með öfugsnúnum hugmyndum. En 
spyrji þá einhver, hvað hann geri og hvað 
hann kenni sem hefur þessi áhrif, verður þeim 
ógreitt um svör. En til að breiða yfir þennan 
vanda sinn grípa þeir til hinnar sígildu ákæru, 
sem alltaf er notuð þegar sakfella á heimspek- 
ing: að hann fræði nemendur sína um það sem 


36 




er á himnum eða undir jörðinni, að hann trúi 
ekki á guðina og láti rangt sýnast rétt. Ég 
býst við að þeir yrðu tregir til að viðurkenna 
sannleikann, en hann er sá að þeir eru sekir 
fundnir um að látast vita eitthvað þó að þeir 
viti alls ekki neitt. 

Að minni hyggju óttast þeir um sitt eigið 
álit, og þar sem þeir eru margir og kappgjam- 
ir hafa þeir bæði fyrr og síðar fyllt eyru ykkar 
lævísum rógi sínum. Þetta er ástæðan til að 
Meletos, Anytos og Lykon hafa nú ráðizt á 
mig, Meletos tekur upp hanzkann fyrir skáld- 
in, Anytos fyrir iðnaðarmennina og stjóm- 
málamennina. og Lykon fyrir ræðumennina. 
Mér þætti því furðu gegna, ef mér tækist, eins 
og ég sagði í upphafi máls míns, að uppræta 
úr hugum ykkar á þessum stutta tíma svo 
rótgróinn misskilning. 

Þetta, herrar mínir, er sannleikurinn. Ég hef 
ekki dregið dul á neitt í ræðu minni, hvorki 
stórt né smátt. Ég þykist þess fullviss, að þetta 
hreinskilna tal mitt er orsök óvinsælda minna. 
Og vissulega sannar einnig það, að ég fer með 
rétt mál og að ég hef lýst rétt eðli og orsök- 
um þeirrar ákæm sem hér er fram borin gegn 


37 



mér. Hvort heldur sem þið rannsakið þær nú 
eða síðar mun ykkur skiljast að þetta eru stað- 
reyndir málsins. 

Ég læt þetta svar nægja við þeim sakargift- 
um sem hinir fyrstu ákærendur hafa á mig 
borið. Ég mun nú snúa mér að Meletos, val- 
menninu og föðurlandsvininum, eins og hann 
kallar sjálfan sig, og síðan að hinum. 

Við skulum fyrst endurskoða vitnisburð 
þeirra eins og um nýja málsókn væri að ræða. 
Hann er eitthvað á þessa leið: — „Sókrates er 
sekur um að spilla hugarfari æskunnar og að 
trúa á ný máttarvöld í stað þeirra guða, sem 
viðurkenndir eru af ríkinu“. Þannig er ákær- 
an. Athugum nú hvem einstakan þátt henn- 
ar. Hún segir að ég sé sekur um að spilla æsku- 
lýðnum. En ég fullyrði, herrar mínir, að Mele- 
tos er sekur um að f jalla af léttúð um álvarlegt 
mál með því að kalla menn fyrir rétt að ófyrir- 
synju og þykjast vera umhugað um málefni, 
sem hann hefur aldrei látið sig neinu varða. 
Ég mun reyna að sanna þetta á ótvíræðan 
hátt. 

Komdu hingað, Meletos, og svaraðu mér. 
Þú lítur á það sem höfuðnauðsyn, er það ekki, 

38 


CíCjh?' 


að ungmenni okkar njóti hinnar beztu leið- 
sagnar? 

- 

Vel mælt. Segðu nú þessum mönnum hver 
sá maður er, sem hefur bætandi áhrif á ung- 
dóminn. Það veiztu auðvitað, fyrst þér er 
svona annt um hann. í mér segist þú hafa 
fundið hin siðspillandi áhrif, og þú hefur ákært 
mig fyrir augliti þessara manna. Talaðu nú til 
þeirra og bentu þeim á þann mann sem hef- 
ur siðbætandi áhrif á æskulýðinn. — Þarna 
sérðu, Meletos, þér vefst tunga um tönn og 
getur ekki svarað. Virðist þér þetta vera þér 
samboðið, og er það ekki í sjálfu sér næg sönn- 
un þess, sem ég sagði, að þú létir þig málefnið 
engu skipta? Segðu mér nú, vinur minn, hver 
siðbætir æskulýðinn? 

— „Það gera lögin“. 

Ég átti ekki við það, minn kæri herra. Ég 
var að biðja þig að nefna mér þann mann, sem 
er þessi lög holdi klædd. 

— „Það eru þessir menn, Sókrates, dómar- 
amir“. 

Þú átt við, Meletos, að þeir séu færir um 
að uppfræða æskulýðinn og gera hann betri. 


39 



— „Já, vissulega“. 

Á þetta við um alla dómarana, eða aðeins 
suma þeirra? 

— „Alla“. 

Þetta eru mikil og góð tíðindi og mörg ger- 
ast þau nú valmennin. Og bæta nú áheyrend- 
urnir héma einnig æskuna eða hvað? 

— „Já, einnig þeir“. 

Og hvað um þá sem eru í 500 manna ráð- 
inu? 

— „Já, þeir líka“. 

En borgaramir á þjóðfundinum, — ætli þeir 
spilli æskulýðnum, eða siðbæta þeir hann 
allir saman? 

— „Já, þeir sömuleiðis“. 

Þá virðist svo sem allir Aþeningar hafi göfg- 
andi áhrif á æskuna, nema ég einn: ég sé sá 
eini sem spilli henni. Er það skoðun þín? 

— „Já, bjargföst sannfæring“. 

Þetta er óneitanlega harla skuggálegur eig- 
inleiki sem þú hefur fundið í fari mínu. En 
má ég spyrja þig annarrar spumingar. Ef við 
nú heimfærum þetta upp á hesta, álítur þú 
þá að gervallt mannkynið hafi bætandi áhrif 
á þá, en til sé aðeins einn maður sem spillir 
þeim? Eða er hér sannleikanum alveg snúið 


40 



við? Er það ekki aðeins einn maður eða örfáir 
menn, tamningamennirnir, sem færir eru um 
að gera þá betri, en allur f jöldi þeirra manna, 
sem hesta þurfa að nota, skemmi þá ? Er þessu 
ekki þannig farið, Meletos, bæði um hesta og 
allar aðrar skepnur? Þetta er augljóst mál, 
hvort sem þið Anytos neitið því eða játið. 
Æskulýðurinn væri ekki á flæðiskeri staddur, 
ef aðeins einn maður spillti honum, en allir 
aðrir hefðu á hann siðbætandi áhrif. Um þetta 
þarf ég ekki að fara fleiri orðum. Þú hefur 
sannað það nógsamlega, Meletos, að þú hef- 
ur aldrei látið þig æskulýðinn neinu skipta, 
að þú hefur aldrei hirt neitt um það mál, sem 
þú nú stefnir mér fyrir. 

Og segðu mér ennfremur, Meletos, hvort 
betra er að vera meðal góðra manna eða 
vondra? Svaraðu mér þessu, heillakarlinn, það 
ætti ekki að vera erfitt. Er ekki raunin sú, að 
vondir menn hafa ill áhrif á þá sem þeir um- 
gangast og að góð áhrif fylgja góðum mönn- 
um? 

— „Það er rétt“. 

Er til sá maður, sem vill fremur hljóta illt 
en gott frá félögum sínum? Svaraðu mér, vin- 
ur minn, lögin gera þér skylt að svara. Vill 

41 





nokkur maður fremur láta gera sér illt en 
gott? 

— „Auðvitað ekki“. 

Þegar þú stefndir mér hingað fyrir að spilla 
ungmennum og gera þá að verri mönnum, 
áttir þú þá við að ég gerði það viljandi eða 
óviljandi? 

— „Viljandi, auðvitað“. 

Hvers vegna ert þú, Meletos, svona ungur 
orðinn miklu vitrari en ég eftir öll mín ár? Þú 
hefur skilið að vondir menn eru öllum til ills, 
en góðir menn gera þeim gott sem umgangast 
þá, en ég er sá glópur að skilja ekki einu sinni 
að með því að gera félaga minn að verri manni 
á ég það á hættu að hljóta af honum illt eitt? 
Og svo segir þú að ég vinni þetta óþurftar- 
verk viljandi. Nei, ég trúi þessu ekki, Meletos, 
og ég held ekki að neinn annar trúi því. Ann- 
að hvort hef ég ekki spillt æskulýðnum eða 
þá gert það óviljandi. Ákæra þín er ósönn 
hvort heldur sem er. En hafi ég óviljandi ver- 
ið valdur að spillingu, þá er hinn rétti mála- 
rekstur gagnvart slíkum óviljandi yfirsjónum 
ekki að stefna sakborningnum fyrir þennan 
dómstól, heldur ræða við hann í einrúmi til 
að uppfræða hann og áminna. Augljóst er að 


42 



ég muni hætta því, sem ég geri óviljandi, þeg- 
ar ég kemst í réttan skilning um það. En þú 
hefur jafnan forðazt að hitta mig að máli og 
látið hjá líða að uppfræða mig um þessa hluti, 
og nú stefnirðu mér fyrir þennan dómstól, sem 
er staður ætlaður þeim, sem þarf að refsa, en 
ekki hinum, sem þarf að uppfræða. 

Nú er það öllum ljóst, herrar mínir, að Mele- 
tos hefur, eins og ég sagði, aldrei sýnt neinn 
áhuga fyrir þessu máli. Samt bið ég þig að 
segja okkur, Meletos, á hvern hátt þú álítur 
að ég spilli hugarfari ungra manna. Ljóst er 
af ákæru þinni, að þú telur mig sekan um að 
kenna þeim að trúa á ný máttarvöld í stað 
hinna viðurkenndu guða ríkisins. Er það ekki 
sú kenning mín sem þú segir að hafi siðspill- 
andi áhrif á æskulýðinn? 

— „Jú, það segi ég einmitt“. 

Þá skora ég á þig, Meletos, í nafni þessara 
sömu guða, sem hér er um að ræða, að þú 
útskýrir orð þín betur, bæði fyrir mér og dóm- 
urunum, því að mér er merking þeirra ráðgáta. 
Á að skilja þau svo að ég kenni mönnum að 
trúa á einhverja guði (en í því felst að ég trúi 
sjálfur á guði og sé ekki alger guðleysingi, 
og geti því ekki verið sekur að því leyti), en 

43 


Crc,i>?- 



aðra en þá sem viðurkenndir eru af ríkinu, 
svo að ákæra þín byggist á því að þeir eru 
annars konar guðir? Eða ásakar þú mig um 
að trúa alls ekki á neina guði og kenna öðrum 
að gera hið sama? 

— „Já, ég segi að þú sért trúlaus á alla 
guði“. 

Þú gerir mig forviða, Meletos. Hvað gengur 
þér til að halda slíku fram? Heldur þú þá, að 
ég trúi ekki eins og allir aðrir, að sólin og 
tunglið séu guðir? 

— „Það gerir hann alls ekki, dómarar, þar 
sem hann segir að sólin sé steinn og tunglið 
sé jörð“. 

Heldur þú, vinur minn, Meletos, að þú sért 
að ákæra Anaxagóras? Og lítið álit hefur þú 
á þessum herrum, ef þú hyggur þá svo fávísa 
að þeir viti ekki að bækur Anaxagórasar frá 
Klazomenai eru fullar af þessum kenningum. 
Og svo ættu ungmennin að fræðast um þess- 
ar hugmyndir af mér, þegar þeir geta öðru 
hvoru keypt þær á torginu fyrir eina drökmu 
í hæsta lagi og gert á eftir gys að Sókratesi, 
ef hann eignaði sér þessar einkennilegu hug- 
myndir. Segðu mér, Meletos, hreinskilnislega, 

44 





hvort þetta sé álit þitt á mér? Trúi ég ekki á 
neina guði? 

— „Nei, enga. Þú ert algerlega trúlaus". 

Orð þín eru engan veginn sennileg, Meletos, 
og ég held, að þú trúir þeim ekki sjálfur. Ég fœ 
ekki betur séð, herrar mínir, en að þessi mað- 
ur sé ófyrirleitinn ofbeldisseggur og hafi lagt 
fram ákæru sína á hendur mér af unggæðings- 
legri mikilmennsku og sjálfbirgingshætti. 
Hann virðist vera að finna upp eins konar 
gáfnapróf til að leggja fyrir mig og hugsa með 
sjálfum sér: „Skyldi hinn alvísi Sókrates sjá 
að ég ber fram þessar mótsagnir sjálfum mér 
til skemmtunar, eða mun mér takast að 
blekkja hann og alla áheyrendurna ?“ Vissulega 
virðist mér hann tvísaga í þessari ákæru, sem 
eins vel mætti orða þannig: „Sókrates er sek- 
ur um að trúa ekki á guðina, en trúir á guð- 
ina“. Og þetta er ekkert annað en léttúðar- 
hjal. 

Nú bið ég ykkur, herrar mínir, að íhuga með 
mér þau rök, sem leiða til þessarar niðurstöðu. 
Og þú, Meletos, munt verða við bón okkar og 
svara spurningum mínum. Viljið þið minnast 
þess, sem ég bað ykkur um í upphafi, að kalla 


45 



ekki fram í, þótt ég hagi orðum mínum eins 
og ég er vanur? 

Meletos, er nokkurs staðar í veröldinni til 
sá maður, sem trúir að til séu mannvirki, en 
ekki menn? Látið hann svara, herrar mínir, 
og hætta þessum sífelldu undanbrögðum. Er 
til nokkur maður sem trúir að til sé hesta- 
mennska, en ekki hestar? Eða að til sé hljóm- 
list, en ekki hljómlistarmenn? Nei, vinur 
minn, hann er hvergi til. Ef þú vilt ekki svara 
sjálfur, þá skal ég segja þér það og öðrum sem 
hér eru. En næstu spumingu verður þú að 
svara: Er til nokkur maður sem trúir á æðri 
mátt, en ekki á æðri máttarvöld? . 

— „Nei“. 

Drengilega gert að svara þessu með aðstoð 
réttarins. En þú hefur svarið í ákærunni að 
ég trúi á og kenni öðrum að trúa á andleg 
öfl. — Það skiptir ekki máli hvort þau eru 
gömul eða ný, aðalatriðið er að ég trúi á þau 
samkvæmt þinni eigin staðhæfingu. En ef ég 
nú trúi á andleg öfl, hlýt ég þá ekki einnig 
að trúa á andlegar verur? Er þetta ekki rétt? 
Ég býst við að þögn þín sé sama og samþykki. 
Er það ekki trú okkar, að andlegar verur séu 


46 



annað hvort guðir eða launbörn guðanna? 
Játarðu þessu? 

— „Já, auðvitað“. 

En ef ég trúi á andlegar verur, eins og þú 
staðhæfir, og ef þessar andlegu verur eru guð- 
ir í einhverjum skilningi, þá komumst við að 
þeirri niðurstöðu sem ég minntist á áðan, 
þegar ég sagði, að þú værir að reyna vitsmuni 
mína þér til gamans, með því að fullyrða fyrst, 
að ég trúi ekki á guði, og segja síðan að ég 
trúi á þá, þar sem ég trúi á andlegar. verur. 
Ef þessar andlegu verur eru á hinn bóginn 
launbörn guðanna, sem þeir hafa annaðhvort 
átt með þokkadísunum eða öðrum mæðrum 
eins og sagan hermir, mundi þá nokkur mað- 
ur trúa því að börn guðanna væru til, en ekki 
guðirnir sjálfir? Það væri alveg eins broslegt 
og að halda að múlasnar væru til en hvorki 
hestar né asnar. Nei, Meletos, það fer ekki hjá 
því að þú hefur borið þessar ásakanir fram 
til að reyna mig, eða þá að þú hefur gefizt 
upp við að finna sanna sök sem þú gætir ákært 
mig fyrir. Það er gjörsamlega óhugsandi að 
þú getir sannfært nokkurn mann með ein- 
hverja vitglóru um að trú á yfimáttúruleg og 


47 



guðleg áhrifaöfl feli ekki í sér trúna á yfir- 
náttúrulegar og guðlegar verur og gagnkvæmt. 

Ég held ekki, herrar mínir, að ég þurfi að 
hafa vámarræðu mína lengri til að hreinsa mig 
af áburði Meletosar. Það sem ég hef þegar 
sagt ætti að nægja. En ykkur er vel ljóst að 
það er satt sem ég sagði fyrr í ræðu minni, að 
ég hef kallað yfir mig mikinn og bitran fjand- 
skap, og hann mun verða minn dauðadómur, 
ef svo á að fara, hvorki Meletos eða Anytos, 
heldur rógur og öfund mikils hluta þjóðarinn- 
ar. Þetta hefur áður drepið marga saklausa 
menn, og á eftir að fella enn fleiri. Það eru 
engin líkindi til að ég verði sá síðasti. Nú 
kynni einhver að segja: „Finnur þú ekki til 
neinnar iðrunar, Sókrates, yfir að hafa stund- 
að iðju, sem stofnar þér í þá hættu að vera 
gerður að dauðamanni?“ Og ég svara honum 
þannig: Þér skjátlast, vinur minn, ef þú held- 
ur að nokkur manndómsmaður geti óttazt 
dauða sinn. í starfi sínu má hann aðeins hugsa 
um það eitt hvort það sem hann gerir sé rétt 
eða rangt, hvort hann breyti sem góður dreng- 
ur eða lítilmenni. Vesælir hefðu þeir verið í 
þínum augum, kapparnir sem féllu við Tróju- 
borg, og þó einkum sonur Þetisar. Þú minnist 


48 




þess ef til vill, að hann virti heiður sinn meira 
en hættuna, þegar gyðjan móðir hans varaði 
hann við henni með þessum orðum, ef ég man 
rétt: „Sonur minn, ef þú hefnir dauða vinar 
þíns Patróklosar og drepur Hektor, muntu 
sjálfur láta lífið“. 

„Næst eftir Hektor mun þér bani búinn“. 

Þó hann fengi þessa aðvörun, hh*ti hann 
hvorki um hættu né dauða, en óttaðist það 
eitt að lifa við skömm og hefna ekki vina 
sinna. „Lát mig deyja strax“, sagði hann, „þeg- 
ar ég hef hefnt mín á fjandmanninum, frem- 
ur en híma hér við hm trjónuðu skip, öllum 
til athlægis og jörðinni til byrði“. Heldur þú 
að hann hafi hirt um hættu og dauða? 

Sannleikurinn er sá, herrar mínir, þar sem 
maður hefur einu sinni tekið sér stöðu, annað- 
hvort vegna þess, að hann telur það sjálfur 
vera rétt eða til að hlýða skipun, þar á hann 
að minni hyggju að standa, bjóða hættunni 
byrginn og setja hvorki dauðann né neitt ann- 
að ofar heiðri sínum. 

Hafi ég, herrar mínir, staðið á mínum stað 
eins og hver annar við Poteidaju, Amfípolis 
og Delion og boðið hættunni byrginn í þeirri 
stöðu er fyrirliðar þeir, sem þið völduð til að 



stjórna, settu mig í, þá væri ég sjálfum mér 
harla ósamkvæmur ef ég nú af ótta við dauð- 
ann eða einhverja aðra hættu flýði úr þeirri 
stöðu sem guðinn hefur að minni hyggju sett 
mig í, að lifa fyrir heimspekina og læra að 
þekkja sjálfan mig og aðra. Það mundi sann- 
arlega vera smánarlegt, og þá væri ekki nema 
réttmætt að draga mig fyrir dóm og ákæra um 
að hafa ekki trúað á guðina, að hafa ekki 
hlýtt véfréttinni, að vera hræddur við dauð- 
ann og þykjast vera vitur þótt ég sé það ekki. 
Því það að hræðast dauðann, herrar mínir, 
er einnig að þykjast vita það sem maður veit 
ekki. Enginn veit hvort dauðinn er ekki í raun 
og veru hin mesta hamingja, sem manninum 
getur hlotnazt. En menn óttast dauðann, eins 
og þeir væru vissir um að hann sé hið versta 
af öllu illu. Og er þetta ekki einmitt sú víta- 
verða fáfræði að þykjast vita það, sem maður 
veit ekki? Og aðeins í þessum skilningi álít 
ég að ég standi framar öðrum mönnum. Ef ég 
á einhvem hátt get talizt einhverjum vitrari 
þá er það að þessu leyti, ég hef enga þekkingu 
á hvað við tekur eftir dauðann, og mér er einn- 
ig ljóst, að ég á hana ekki. Hitt veit ég, að 
það er illt og ódrengilegt að gera það sem 


50 



rangt er og hlýða ekki yfirboðara sínum, hvort 
heldur sem hann er guð eða maður. Þess vegna 
mun ég aldrei hræðast eða forðast meir þá 
hluti sem ég veit ekki nema kunni að reynast 
góðir, heldur en þá sem ég veit að eru illir. 

Ef þér nú skylduð hlýða mér og taka ekk- 
ert mark á Anytosi, sem hefur sagt, að annað- 
hvort hefði alls ekki átt að stefna mér, eða 
fyrst ég er kominn hingað, þá eigi að dæma 
mig til dauða, því að ef ég slyppi núna myndu 
allir synir ykkar verða gerspilltir við að leggja 
stund á það sem Sókrates kennir. Ef þið nú 
vegna þessa álits segðuð við mig: „Sókrates, 
í þetta sinn munum við ekki hlusta á Anytos 
og sýkna þig, en aðeins með því skilyrði, að 
þú eyðir ekki ævi þinni framar í þessa rann- 
sókn og hættir við heimspekina. Ef við stönd- 
um þig að því að halda henni áfram, munum 
við taka þig af lífi“. Ef þið nú, eins og'eg sagði, 
skylduð bjóða inér að sleppa mér með þessum 
skilyrðum, þá mundi ég svara: „Herrar mínir, 
ég virði ykkur og elska, en framar ber mér að 
hlýða guði en ykkur. Og meðan ég dreg and- 
ann og mér endist fjör mun. ég aldrei hætta 
að iðka heimspeki, gagnrýna ykkur og benda 
hverjum sem ég mæti á sannleikann". Ég mun 


51 


halda áfram að segja eins og ég er vanur: 
„Vinur minn, þú ert Aþeningur og átt heima 
í borg sem er stærst og frægust á jarðríki 
fyrir vizku sína og mátt. Skammast þú þín 
ekki fyrir að sækjast eftir völdum og metorð- 
um og reyna að komast yfir allt það fé, sem 
þú getur, en einskismeta sannleika, þekkingu 
og fullkomnun sálar þinnar?“ Og ©f einhver 
ykkar neitar þessu og segist leggja stund á 
þetta, læt ég hann ekki strax frá mér fara eða 
yfirgef hann. Nei, ég mun spyrja hann, rann- 
saka og reyna. Og komi það á daginn, að hann 
þykist vera fullkomnari en hann er, mun ég 
segja honum til syndanna fyrir að vanrækja 
það sem verðmætast er, en sóa kröftum á smá- 
muni. Þetta mun ég gera hverjum sem ég 
mæti, ungum jafnt sem öldnum, aðkomumönn- 
um og borgurum, en einkum þó ykkur sam- 
borgurum mínum, þar sem þið eruð nákomn- 
ari. Því að þér skuluð vita að þetta geri ég 
að boði guðsins, og það er trú mín að ekki 
hafi ykkur hlotnazt önnur meiri gæfa í þess- 
ari borg en starf mitt í hans þjónustu. 

Ég ver öllum mínum stundum til að ganga 
um meðal ykkar og freista þess að fá ykkur, 
unga og gamla, til að hugsa ekki mest um 


52 



hold ykkar og eigur, heldur um það sem dýr- 
mætast er, anda ykkar. Ég hef sagt við ykkur: 
„Auðurinn skapar ekki hið góða, heldur skap- 
ar hið góða allan auð og alla hamingju bæði 
einstaklingnum og borgríkinu“. Ef ég nú sið- 
spilli ungum mönnum með þessum boðskap, 
þá verður hann að teljast hættulegur. En segi 
einhver að boðskapur minn sé annar en þetta, 
þá fer hann með staðlausa stafi. Þess vegna 
segi ég nú við ykkur, herrar mínir: „Ykkur 
er í sjálfsvald sett hvort þið hlustið á Anytos 
eða ekki og hvort þið sýknið mig eða ekki. En 
nú vitið þið að ég mun ekki breyta stefnu 
minni, jafnvel þó að ég ætti að deyja hundrað 
sinnum“. 

Þögn, gefið hljóð, herrar mínir. Minnizt bón- 
ar minnar um að fá að tala óhindraður. Auk 
þess hygg ég, að þið gætuð haft af því gagn 
að hlusta. Ég hef sitthvað fleira að segja ykk- 
ur sem kann að vekja hávær mótmæli, en ég 
bið ykkur um að sýna sjálfstjórn. Ef ég er það 
sem ég segist vera, þá fullyrði ég að þið munuð 
vinna ykkur meira tjón en mér með því að 
taka mig af lífi. Hvorki Meletos né Anytos 
geta unnið mér nokkurt mein. Til þess hafa 
þeir e ngan mátt, því að ég trúi því ekki að 

53 


Coc,n ;•> 



lögmál guðsins leyfi það, að betri maður bíði 
tjón af hinum verri. Vafalaust getur ákærandi 
minn tekið mig af lífi eða dæmt mig í útlegð 
eða svipt mig mannréttindum. Og hann kann 
að ætla og margir aðrir með honum, að þetta 
sé hin mesta ógæfa, en þar er ég á öðru máli. 
Ég hygg að það sé miklu verra að gera það 
sem hann gerir nú, að reyna að láta taka sak- 
lausan mann af lífi. 

Ég mun því ekki, herrar mínir, verja mál 
mitt til að bjarga mér, eins og þið kynnuð að 
ætla, heldur til að bjarga ykkur frá að syndga 
gegn guðinum með því að dæma mig, sem er 
gjöf hans til ykkar. Ef þið látið taka mig af 
lífi verður annar maður ekki auðfundinn til 
að taka sæti mitt. Það kann að þykja broslegt, 
en það er rétt í bókstaflegum skilningi, að 
guðinn hefur sérstaklega sent mig til þessarar 
borgar eins og hún væri stór og kyngóður 
hestur, sem orðinn er latur vegna stærðar 
sinnar og þyrfti á örvun broddflugunnar að 
halda. Mér virðist að guðinn hafi sett mig í 
þessa borg til að gegna hlutverki slíkrar flugu. 
Og myrkranna á milli er ég á látlausu flögri 
um alla borgina til að vekja ykkur, vanda um 
við ^kkur og ávíta ykkur, hvern einasta ykk- 


54 



ar. Ykkur verður ekki auðvelt, herrar mínir, 
að finna mann í minn stað, og því skuluð þið 
fara að mínum ráðum og láta mig halda lífi. 
Mig grunar samt að ekki líði á löngu þar til 
þið vaknið af svefnmókinu og farið í reiði ykk- 
ar að ráðum Anytosar og drepið mig í einu 
höggi. Og síðan munuð þið halda áfram að 
sofa alla ykkar ævidaga, nema guðinn sendi 
ykkur af miskunnsemi sinni annan mann til 
að halda áfram verki mínu. 

Ef þið efizt um að ég geti verið sendur sem 
gjöf guðsins til þessarar borgar, þá mun ykk- 
m* skiljast það af því sem ég nú mun segja, 
að ég er slíkur maður. Er það eðlilegt, að ég 
skuli ekkert hafa hirt mn eigin hag og þolað 
þá auðmýkingu að verða að vanrækja fjöl- 
skyldu mxna öll þessi ár, sem ég hef fómað 
ykkur og gengið vun meðal ykkar eins og fað- 
ir eða eldri bróðir til að hvetja ykkur til að 
leita hins fagra, sanna og góða? Ef ég hefði 
gert mér þetta til skemmtunar, eða hefði mér 
verið greitt fé fyrir góðar ráðleggingar, þá 
hefði verið hægt að skýra breytni mína. En 
nú sjáið þið sjálfir að þó að ákærendur mínir 
hafi án þess að skammast sín sakað mig um 
alls konar glæpi aðra, þá háfa þeir aldrei geng- 


55 



ið svo langt í blygðunarleysi að halda því fram 
að ég hafi nokkru sinni tekið við eða krafizt 
borgunar frá nokkrum mahni. Það vit ni sem 
ég hef til að sanna, að staðhæfing mín sé 
rétt, er að minni hyggju mjög sannfærandi. 
Þetta vitni er fátækt mín. 

Það kann að þykja undarlegt að ég skuli 
ganga um borgina og ræða við menn einslega 
á þennan hátt og skipta mér af einkamálum 
þeirra, én aldrei áræða að halda opinbera ræðu 
og fræða ykkur um hvernig leysa eigi málefni 
ríkisins. En þetta á sér sínar orsakir. Þið haf- 
ið oft heyrt mig segja við ýmis tækifæri, að ég 
verð fyrir guðlegri eða yfirnáttúrulegri reynslu, 
sem Meletos þótti sæma að gera hlægilega í 
ákæru sinni. Hún hefur fylgt mér frá barn- 
æsku, — einskonar rödd, sem talai’ til mín. 
Þegar ég heyri hana, þá varar hún mig alltaf 
við að gera eitthvað sem ég hef áformað, og 
hvetur mig aldrei áfram. Það er þetta sem hef- 
ur aftrað mér frá því að fást við stjórnmál, og 
það hefur orðið mér til góðs, að ég hygg. Því 
að þið þurfið ekki að efast um það, herrar 
mínir, að ef ég hefði gefið mig að stjórnmálum, 
væri ég löngu dauður, og hvorki unnið ykkur 
eða sjálfum mér nokkurt gagn. Reiðizt mér 

56 





ekki þó að ég ségi ykkur sannleikann. Enginn 
xnaður á jarðríki mun lífi halda, ef hann fer 
eftir samvizku sinni og rís gegn ykkur eða ein- 
hverjum öðrum skipulögðum múg og leggst 
gegn því að ýmiss konar ranglæti og lögleys- 
ur nái fram að ganga í þjóðfélaginu. Sá sem 
virðir réttlætið verður að lifa án embættis og 
skipta sér ekki af stjórnmálum, ef hann vil] 
lífi halda, þótt ekki sé nema um stundarsakir. 

Ég mun nú færa fram nokkur haldgóð rök 
máli mínu til sönnunar, ekki kennisetningar, 
heldur það sem þið kunnið betur að meta, stað- 
reyndir. Hlustið á er ég lýsi minni eigin 
reynslu, svo, ykkur megi skiljast að þeir sem 
með völdin fara myndu aldrei fá mig til að 
beygja mig fyrir ranglætinu vegna ótta við 
dauðann. Ég myndi þvert á móti rísa gegn 
því, jafnvel þótt það kostaði mig lífið. Þetta 
verður algeng saga, sem oft gerist á dómþing- 
um, en hún er sönn. 

Hið eina skipti, sem ég hef gegnt embætti 
í þjónustu ríkisins, herrar mínir, var þegar ég 
var kosinn í ráðið. Nú vildi svo til að okkar 
hópur fór með dómsvaldið, þegar þið ákváð- 
uð, að hinir tíu foringjar sem ekki höfðu bjarg- 
að líkum þeirra sem fórust í orrustu flotans 


57 



(við Arginusai) skyldu dæmdir allir í senn. 
Þetta var ólöglegt eins og þið viðurkennduð 
síðar. í þessu máli var ég eini maðurinn í 
dómnum, sem krafðist þess að lögin væru 
haldin og greiddi atkvæði gegn þessari tillögu. 
Og þó að foringjar ykkar væru allir reiðubúnir 
að ákæra mig og handtaka og þið hvettuð þá 
allir til þess með hrópum og sköllum, þá hugði 
ég það skyldu mína að standa fast á lögum 
og rétti, fremur en fylgja ykkur og ranglæti 
ykkar af ótta við fangelsi eða dauða. 

Þetta gerðist meðan lýðveldið var enn við 
lýði. Þegar höfðingjastjórnin tók völdin, 
stefndu hinir þrjátíu harðstjórar mér og fjór- 
um öðrum í hringhúsið og skipuðu okkur að 
fara og taka Leon frá Salamis höndum á heim- 
ili hans, en hann ætluðu þeir að lífláta. Þetta 
var auðvitað ein af mörgum skipunum sem 
þeir gáfu ýmsum mönnum til að gera sem 
flesta samseka sér um ódæðisverkin. Við þetta 
tækifæri sýndi ég samt ljóslega, ekki með orð- 
um, heldur athöfnum, að dauðinn skipti mig 
engu máli (ef kveða má svo sterkt að orði). 
Hitt skipti mig öllu máli, að ég gerði ekki neitt 
rangt eða ynni illt verk. Þótt stjórnin væri 
voldug, þá gat hún ekki hrætt mig til að vinna 


58 



illvirki. Þegar við komum út úr hringhúsinu, 
fóru hinir fjórír til Salamis og handtóku Leon, 
en ég fór heim. Sennilega hefði ég verið líflát- 
inn fyrir þetta, ef stjórnin hefði ekki fallið 
skömmu síðar. Fjöldi manna getur borið vitni 
um þetta. 

Haldið þið að ég hefði náð þessum aldri, ef 
ég hefði fengizt við stjórnmál og breytt á þeim 
vettvangi eins og góðum dreng sæmir, stað- 
ið með réttlætinu og sett það ofar öllu öðru 
eins og samvizkan býður? Því fer fjarri, herr- 
ar mínir, slíkt mundi heldur engum öðrum 
takast. Þið getið séð, að ég hef haldið fast við 
þetta í opinberum skyldustörfum og í við- 
skiptum við einstaka menn. Ég hef aldrei unn- 
ið neitt verk fyrir nokkurn mann sem brýtur 
í bága við réttlætið, ekki heldur þá sem róg- 
berarnir kalla nemendur mína. Ég hef aldrei 
gerzt kennari nokkurs manns. En langi ein- 
hvem, ungan eða gamlan, til að heyra mig tala 
og rækja köllun mína, hef ég aldrei meinað 
honum það. Ég krefst heldur ekki greiðslu 
fyrir að tala við hann, eða neita að tala nema 
mér sé borgað. Ég er fús til að svara spurn- 
ingum ríkra jafnt sem snauðra, og ef einhver 
vill heldur hlusta á mig og svara spuming- 


59 





um mínum þá er ég jafnfús til þess. Ég get 
ekki talizt ábyrgur fyrir því, hvort einhver 
þessara manna verður góður borgari eða hið 
gagnstæða. Ég hef aldrei heitið neinum manni 
kennslu né veitt hana. Og segi einhver, að 
hann hafi nokkum tíma numið af mér eða 
heyrt mig segja eitthvað í einrúmi, sem aðrir 
máttu ekki heyra, þá getið þið verið þess full- 
vissir að hann fer með ósannindi. 

En hvað veldur því að sumir menn hafa 
gaman af að vera hjá mér tímunum saman? 
Þið hafið heyrt ástæðuna, herrar mínir. Ég 
sagði ykkur hreinskilnislega hver hún er. Hún 
er sú, að þeir hafa gaman af að heyra mig 
prófa þá, sem halda að þeir séu vitrir, en eru 
það ekki. Það á sér sína broslegu hlið. 

Þessa skyldu hef ég tekið mér á herðar, eins 
og ég sagði, til að hlýða köllun sem guðinn 
hefur opinberað mér í véfréttum og draum- 
um og á allan þann hátt, sem guðleg ráðstöf- 
un hefur verið birt mönnum. 

Þetta, herrar mínir, er sannleikur og auð- 
velt að sanna. Sé það satt að ég sé nú að spilla 
einhverjum ungmennum og að mér hafi þeg- 
ar tekizt að spilla öðrum, og ef það væri satt, 
að sumir hinna síðarnefndu, sem nú eru full- 


60 



tíða, hafi séð að ég hafi einhvem tíma, er þeir 
voru ungir, ráðið þeim til þess sem illt var, 
þá ættu þeir vissulega nú að koma fram og 
ákæra mig og refsa mér. Og þó þeir vildu ekki 
gera það sjálfir, mætti ætla að einhver að- 
standenda þeirra — feður þeirra, bræður eða 
aðrir nákomnir ættingjar — mundu minnast 
þess nú, ef þeirra eigið hold og blóð hefði orð- 
ið að bíða tjón mín vegna. Ég sé ekki betur 
en margir þeirra séu staddir hér á þessu þingi. 
Þama er Kritó, jafnaldri minn og granni, 
faðir þessa unga manns þarna, Kritobúlosar. 
Og þama eru Lysanias frá Svettos og sonur 
hans Æskines. Einnig Antifon frá Kefisíu, fað- 
ir Epigenesar. Auk þeirra er hér margt manna 
sem átt hafa bræður í okkar félagsskap: Niko- 
stratos Þeozotidesarson, bróðir Þeodotosar, — 
en Þeodotos er nú dáinn svo hann getur ekki 
haldið aftur af honum, — Paralos Demodokos- 
son, bróðir Þeagesar, Adeimantos Aristonsson, 
bróðir hans Platos þama, og Ajantodoros 
þarna við hliðina á bróður sínum. Ég gæti 
nefnt marga fleiri, og einhvern þeirra hefði 
Meletos vissulega átt að leiða til vitnis í ræðu 
sinni. Ef hann hefur gleymt því, þá ætti hann 
að gera það nú. Ég er fús til að rýma fyrir 


61 




honum. Látið hann sýna hvort hann hefur 
nokkur slík vitni fram að færa. Því fer fjarri, 
herrar mínir, það mun koma á daginn, að þeir 
eru þess albúnir að hjálpa mér — fjandmanni 
þjóðfélagsins og hinum illa anda nánustu og 
kærustu ættingja þeirra, eins og Meletos og 
Anytos segja. Vera má að hinir siðspilltu hafi 
sínar ástæður til að hjálpa mér. En hvað gæti 
hinum óspilltu fullorðnu ættingjum þeirra 
gengið til þess að hjálpa mér, nema hin rétta 
og réttmæta ástæða, að þeir vita að Meletos 
lýgur, en ég segi satt? 

Þannig er þetta, herrar mínir. Þetta og ef 
til vill eitthvað fleira sem bendir í sömu átt, 
er það helzta sem ég get sagt mér til varnar. 
Vera má að sumir fyllist gremju í minn garð 
við að minnast eigin málaferla. Menn sem hafa 
átt í minni málum en þessu en sárbænt dóm- 
arana grátandi og komið hingað með korn- 
ung böm sín til að vekja sem mesta meðaumk- 
un, og auk þess hóp af frændum og vinum. Ég 
hef hins vegar ekkert af þessu í hyggju, þótt 
ég (að því er virðist) sé í lífshættu staddur. 
Það gæti verið að einhver ykkar fordæmdi mig 
þegar hann hugleiðir þessar staðreyndir og 
greiði því atkvæði gegn mér í reiði. Ef ein- 


62 



hver ykkar skyldi vera í slíku hugarástahdi — 
ég býst ekki við að svo sé, en það er hugsan- 
legt — þá hygg ég að ég gæti með réttu sagt 
við hann: „Vinur minn, einnig ég kynni að 
eiga einhver skyldmenni. „Eigi er ég af eik 
kominn, né út úr steini“, svo ég vitni í orð 
sjálfs Hómers. Foreldrar mínir eru mennskir 
menn og þess vegna á ég frændalið, já, og 
einnig þrjá syni, herra minn, einn þeirra er 
næstum fullvaxinn, hinir tveir aðeins börn. 
Samt mun ég hvorki sýna þá hér né biðja þig 
um að sýkna mig“. Hvers vegna ekki? Það 
er hvorki af þverúð, herrar mínir, né af fyrir- 
litningu á ykkur. Hér skiptir það heldur engu 
máli, hvort ég óttast dauða minn eða ekki. 
Kjarni málsins er sá að það er mér ekki sam- 
boðið, ekki heldur ykkur eða þessari þjóð. 
Slíkar aðfarir sæma ekki manni á mínum aldri 
og manni með mínum orðstír. Hvort sem hann 
er verðskuldaður eða óverðskuldaður, þá er 
það haft fyrir satt, að Sókrates sé öðruvísi en 
öll alþýða manna. Ef nú þeir ykkar, sem sagð- 
ir eru bera af um karlmennsku og vitsmuni 
eða aðra mannkosti, færu þannig að ráði sínu, 
mundi það vera til háðungar. Ég hef oft tek- 
ið eftir því að menn af þessari manntegund 


63 




lúta ótrúlega lágt, þrátt fyrir tign sína, þegar 
þeir eru dregnir fyrir dóm. Þetta sýnir að þeir 
halda það hina mestu ógæfu að láta líf sitt. 
Það er eins og þeir byggjust við að verða ei- 
lífir, ef þið þyrmduð þeim. Ég lít svo á, að 
þessir menn séu borg okkar til skammar. Gest- 
ir okkar mættu ætla, að helztu hetjur Aþenu, 
menn sem borgararnir kjósa öðrum fremur 
til stjórnarstarfa og annarra mannvirðinga, — 
séu blauðar eins og konur. 

Slíkum vopnum ættum við ekki að beita, 
herrar mínir, ef við njótum einhvers álits, 
hversu lítið sem það er. Og ef við gerum það, 
megið þið ekki láta það viðgangast. Þið ætt- 
uð þvert á móti að gera það öllum ljóst, að 
sá sem setur slíka vesalmennsku á svið og 
verður borg okkar þannig til háðungar sé 
miklu líklegri til að hljóta dóm en hinn sem 
sýnir fullkomna rósemi. 

En þó sleppt sé öllu ytra áliti, herrar mínir, 
þá hygg ég að það sé ekki rétt að fara bónar- 
veg að dómurunum og fá sig þannig sýknaðan. 
Það á að fræða þá með staðreyndum og sann- 
færa þá með rökum. Hlutverk dómaranna er 
ekki að úthluta réttlætinu sem gjöfum, heldur 
hitt að dæma rétt. Og eiðurinn sem þeir hafa 


64 




svarið er um það að ívilna mönnum ekfei að 
eigin geðþótta, heldur að kveða upp réttlátan 
og lagalegan dóm. Okkur sæmir því ekki að 
venja ykkur á að rjúfa eiða ykkar, né ykkur 
sjálfum að ástunda slíka iðju. Það væri okkur 
báðum syndsamlegt. Þið megið þess vegna 
ekki, herrar mínir, vænta þess, að ég hegði 
mér gagnvart ykkur á nokkurn þann hátt, sem 
ég tel mér ekki sæmandi, réttan eða í samræmi 
við hina trúarlegu skyldu mína. Sízt af öllu 
þar sem ég stend hér ákærður fyrir trúleysi 
af honum Meletosi þama. Öllilm má það ljóst 
vera, að ef ég reyndi að telja um fyrir ykkur 
og þröngva með bænum til að ganga gegn 
helgum eiði ykkar, þá væri ég að kenna ykk- 
ur að fyrirlíta trúna. Og með minni eigin máls- 
vörn mundi ég ákæra sjálfan mig um að hafa 
enga trú. En því fer f jarri. Ég er einlægari trú- 
maður, herrar mínir, en nokkur ákærenda 
minna. Og ég fel ykkur og guði að dæma mig 
á þann veg, sem mér og ykkur verður fyrir 
beztu. 


65 







Sókrates er dœmdur sekur og Meletos 
krefst dauðarefsingar 

Margt ber til þess, herrar mínir, að ég harma 
ekki þessi málalok — ég á við dóm ykkar yfir 
mér — en einkum þó það að þau komu mér 
ekki á óvart. Það sem mig furðar á, er hve 
jafnt atkvæðin féllu. Ég bjóst aldrei við svo 
naumum meirihluta. En nú verður ekki annað 
séð en ég hefði verið sýknaður, ef aðeins 
þrjátíu atkvæði hefðu fallið öðruvísi. Þessi úr- 
slit sýna, að minni hyggju, að ég hef verið 
sýknaður af kæru Meletosar og meira en það. 
Hver maður getur séð að ef Anytos og Lykon 
hefðu ekki komið fram til að ákæra mig mundi 
Meletos hafa tapað 1000 drökmmri fyrir að ná 
ekki fimmtungi atkvæða. 

Við verðum samt að horfast í augu við þá 
staðreynd, að hann krefst dauðarefsingar. — 


66 



Ágætt. En hvaða refsingu á ég að stinga upp 
á aftur á móti, herrar mínir? Hún verður að 
vera réttmæt. Jæja, hvaða sekt ber mér að 
borga og hvaða líkamsrefsingu á ég að þola 
fyrir það sem ég hef gert? 

Ég hef aldrei lifað venjulegu, kyrrlátu lífi. 
Ég hafnaði því sem fjöldinn metur mest: að 
safna auði, eignast ríkulegt heimili, að fá góða 
stöðu í hemum, eða mannfélaginu, og öllum 
öðrum störfum, sem unnin eru í borg okkar, 
— pólitískum embættisstörfum, störfum leyni- 
félaganna og flokksstörfum. Ég leit svo á að 
siðareglur mínar væru of strangar til að ég 
héldi lífi, ef ég gæfi mig að þessum störfum. 
Ég lagði því ekki út á þá braut, enda hefði ég 
með því hvorki gert ykkur né mér nokkurt 
gagn. í þess stað tók ég mér fyrir hend- 
ur að veita hverjum einstökum ykkar þá þjón- 
ustu sem ég álít dýrmætasta. Ég reyndi að 
telja hvern mann á að meta ekki f járhagslegan 
ávinning meira en andlega og siðferðilega vel- 
ferð sína, eða yfirleitt að hugsa aldrei meira 
um gróða en velferð borgi*íkisins eða nokkurs 
annars. Hvað á ég skilið fyrir þessa hegðun? 
Einhver laun, herrar mínir, ef meta skal eftir 
verðleikum. Og það sem meira er, laun sem 


67 



væru við mitt hæfi. Nú, hvað hæfir bezt fá- 
tækum manni, sem er velgerðarmaður ríkis- 
ins og þarf nægar tómstundir til þess að geta 
gefið ykkur andlega hvatningu? Ekkert mundi 
eiga betur við slíkan mann en dvöl í Prytan- 
eion á kostnað ríkisins. Hann á það miklu 
fremur skilið en nokkur sigurvegari í kapp- 
reiðum eða kappakstri í Olympíu, hvort held- 
ur sem hann hefur unnið með einu hrossi, 
tveimur eða fjórum. Þeir sveinar færa ykkur 
skugga sigursins, ég hinn sanna sigur. Þeir 
þarfnast ekki framfærslu, en mér kæmi hún 
sér vel. Ef ég á því að nefna þá refsingu sem 
ég á skilið og er í fyllsta samræmi við rétt- 
lætið, þá legg ég til að mér sé veitt dvöl á 
Prytaneion á ríkisins kostnað. 

Vera má að ykkur finnist ég með þessum 
orðum vera að ögra ykkur líkt og með því sem 
ég sagði áðan um að vekja meðaumkun og 
biðjast vægðar. Þessu er ekki þannig farið, 
herrar mínir, þetta á sér aðra orsök. Það er 
sannfæring mín, að viljandi hafi ég engum 
manni rangt gert, en því get ég ekki fengið 
ykkur til að trúa vegna þess hve stuttan tíma 
við höfum haft til viðræðna. Ef það tíðkaðist 
hér, eins og með öðrum þjóðum, að fjalla ekki 



um dauðarefsingu á einum degi heldur mörg- 
um, þá hygg ég að þið hefðuð látið sannfær- 
ast. En við þessar aðstæður er ekki auðvelt 
að hreinsa sig af alvarlegum staðhæfingum á 
svo stuttri stundu. En þar sem ég er sann- 
færður um að ég geri engum rangt til, þá er 
naumast hægt að ætlast til að ég geri sjálf- 
um mér rangt til með því að segja að ég verð- 
skuldi eitthvað illt eða stingi upp á einhverri 
slíkri refsingu. Hvers vegna skyldi ég gera 
það ? Af ótta við að þola þá refsingu sem Mele- 
tos stingur upp á, þegar ég veit ekki, eins og 
ég sagði, hvort hún er mér til ills eða góðs? 

Ætti ég að kjósa eitthvað sem ég veit fyrir 
víst að er illt með því að bera fram gagntil- 
lögu? Fangelsi? Hvers vegna ætti ég að eyða 
dögum mínum í fangelsi og vera ánauðugur 
lögreglumönnum, sem skipaðir eru í það og 
það skiptið? Fjársekt, — og sitja í fangelsi 
þar til skuldin er greidd? Hvað mig snertir 
breytti þetta ekki neinu, vegna þess að ég hef 
ekkert fé til að borga með fjársekt. Eða á ég 
að stinga upp á útlegð? Mjög sennilega mund- 
uð þið samþykkja þá uppástungu. 

Lífsþorsti minn þyrfti að vera takmarka- 
laus til að ég gerði það, herrar mínir. Svo 


69 




blindur er ég ekki að sjá ekki að þolimnæði 
ykkar samborgara minna er á þrotum við að 
hlýða á rökræður mínar. Þær ha£a verið ykk- 
ur erfiðar og egnandi, og nú viljið þið vera 
lausir við þær. En munu aðrir una þeim bet- 
ur? Það er mjög ólíklegt, herrar mínir. Líf mitt 
yrði dálaglegt ef ég á þessum aldri £æri úr 
landi og hrökklaðist það sem eftir er ævinn- 
ar frá einni borg til annarrar og alls staðar 
útskúfaður. Ég veit fullvel að hvar sem ég færi 
myndu ungir menn hlusta á viðræður mínar 
eins og þeir gera hér. Og ef ég reyni að reka 
þá burtu fá þeir hina fullorðnu til að flæma 
mig á brott. En láti ég þá í friði, munu feður 
þeirra og aðrir ættingjar reka mig burtu af 
sjálfsdáðum vegna ungmennanna. 

Nú kynni einhver að segja: „En hvers vegna 
getur þú ekki dregið þig í hlé það sem eftir 
er ævinnar og látið menn í friði eftir að þú 
hefur farið £rá okkur?“ Þetta eiga sumir ykkar 
allra erfiðast með að skilja. Ef ég segi, að það 
væri að óhlýðnast guðinum, og þess vegna geti 
ég ekki „látið aðra í £riði“, þá trúið þið því 
ekki að ég tali í fullri alvöru. En segi ég ykk- 
ur hins vegar að raunverulega sé það hið allra 
bezta sem maður getur gert sjálfum sér og 


70 




öðrum að láta engan dag líða án þess að ræða 
um hið góða og öll þau umræðuefni önnur 
sem þið heyrið mig tala um og rannsaka og 
að líf án slíkra andlegra iðkana sé ekki þess 
virði að lifa því, þá trúið þið mér þaðan af 
síður. Eigi að síður er þessu þannig farið, herr- 
ar mínir, þótt ekki sé auðvelt að sannfæra 
ykkur um að svo sé. Auk þessa er ég því óvan- 
ur að hugsa um sjálfan mig sem mann er verð- 
skuldi refsingu. Ef ég ætti peninga þá hefði 
ég stungið upp á sekt sem ég gæti greitt, vegna 
þess að það hefði ekki skaðað mig neitt. En 
eins og málum er háttað get ég það ekki þar 
sem ég er félaus, nema að sjálfsögðu ef þið 
gerið mér ekki að greiða hærri sekt en ég get 
borgað. Ég býst við, að ég gæti líklega greitt 
ykkur eina mínu. Ég sting upp á þeirri sekt. 

Bíðið við, herrar mínir. Hann Plató hérna 
og Kritó, Kritobúlos og Apollodoros vilja að 
ég stingi upp á 30 mínum. Látum svo vera, ég 
fellst á þessa upphæð, og þið getið treyst því, 
að þessir menn munu sjá svo um að skuldin 
verður greidd. 

Dómur fellur og Sókrates er dæmdur til 

dauða. 

71 


Wj»*T 



Þannig fór það, herrar inínir. Fyrir þennan 
stundar ávinning mun ykkar verða getið, og 
ámælt af þeim sem ófrægja vilja borg okkar, 
fyrir að hafa drepið vitringinn Sókrates. Því 
að vitran munu þeir kalla mig þó að ég sé 
það ekki, þessir menn sem vilja hallmæla ykk- 
vir. Hefðuð þið aðeins beðið lítinn tíma, myndi 
þetta hafa komið af sjálfu sér. Þið getið séð 
að ég er aldinn að árum og dauðinn er farinn 
að nálgast mig. Þetta mæli ég ekki til ykkar 
allra, en til þeirra sem dæmdu mig til lífláts, 
og það er ýmislegt fleira sem ég ætla einnig 
að segja þeim. 

Þið haldið sjálfsagt, herrar mínir, að ég hafi 
verið dæmdur vegna þess að ég beitti ekki 
rökum sem ég hefði getað beitt, hefði mér 
fundizt það rétt að láta ekkert ósagt eða ógert 
til áð tryggja sýknun mína. En því fer fjarri. 
Ég er ekki dæmdur vegna þess að mig skorti 
rök, heldur vegna hins að mig skorti undir- 
lægjuhátt og ófyrirleitni til að tala eins og þið 
helzt vilduð heyra, Gjarnan hefðuð þið viljað 
sjá mig víla og vola, segja og gera þá hluti 
sem ég tel mér ekki samboðna, en þið eruð 
vanir að heyra hjá öðrum. En mér fannst ekki 
rétt að lúta í duftið eins og þræll, vegna þess 


72 




eins að ég var í hættu staddur, og mig iðrar 
þess ekki heldur nú hvernig ég hagaði máls- 
vöm minni. Fremur kýs ég að deyja fyrir þessa 
framkomu mína en lifa vegna hinnar. Hvorki 
mér né neinum öðrum manni sæmir að gera 
hvað sem er til að bjarga lífi sínu, hvorki fyrir 
dómi né í hemaði. I bardaga er oft augljóst 
áð bjarga mætti lífinu með því að fleygja frá 
sér vopnum og grátbæna þá sem flóttann reka 
um grið. Og úr hverri hættu eru leiðir til að 
forðast dauðann, ef menn vilja leggjast svo 
lágt að gera hvað sem vera skal. En ég hygg, 
herrar mínir, að það sé ekki örðugast að forð- 
ast dauðann. Það sem er örðugast er að forð- 
ast ranga breytni, því að hún er miklu frárri 
á fæti. Nú hefur sá, sem seinni er, náð mér, 
hinum þungstíga, gamla manni, en ákærend- 
um mínum, sem eru skæðir og fótfráir, hefur 
sú náð sem hraðar hleypur, rangsleitnin. Ég 
hverf héðan af þessu þingi dæmdur af ykkur 
til dauða, en þeir munu fara héðan dæmdir af 
sjálfum sannleikanum fyrir ódrengskap og 
ranglæti. Og þeir fá sinn dóm engu síður en 
ég minn. Efalaust átti það þannig að fara og 
ég hygg að þessi málalok séu réttmæt. 

En nú langar mig til að spá um framtíðina 


73 




fyrir ykkur, sem hafið sakfellt mig, því að nú 
er ég kominn að þeim stað, þar sem spásagnar- 
andi kemur helzt yfir menn: að hliðum dauð- 
ans. Ég segi ykkur, sem dæmt hafið mig til 
dauða, að hefndin mun berja að dyrum ykkar 
undir eins eftir dauða minn og hún mun verða 
miklu þyngri en dómur ykkar yfir mér. Þið 
hafið dæmt mig til dauða í þeirri trú að þá 
myndi framferði ykkar ekki framar sæta gagn- 
rýni. En að minni hyggju munuð þið komast 
að raun um hið gagnstæða. Það munu fleiri 
gagnrýna ykkur, menn sem ég hef hingað til 
haldið aftur af án þess að þið vissuð. Og þar 
sem þeir eru yngri munu þeir reynast ykkur 
óvægnari og erfiðari. Ef þið haldið, að þið getið 
þaggað niður gagnrýnina á röngu líferni ykk- 
ar með því að taka menn af lífi, þá er-skynsemi 
ykkar alláfátt. Þessi undankomuleið er hvorki 
fær né sæmileg. Bezta og auðveldasta leiðin er 
ekki sú að meina öðrum máls, heldur hitt að 
verða sjálfir eins góðir og þið getið. Þetta er 
mitt síðasta orð til þeirra, sem með atkvæði 
sínu dæmdu mig til dauða. 

Við ykkur, sem sýknuðuð mig, vildi ég mjög 
gjarnan segja um þessi málalok nokkur orð, 
meðan valdsmennirnir eru í önnum og ég hef 


74 



enn ekki lagt af stað til þess staðar sem ég 
hlýt að deyja á. Ykkur bið ég, herrar mínir, 
að staldra við um stund. Ekkert mælir gegn 
því að við ræðumst við meðan lög leyfa. Ég 
lít á ykkur sem vini mína, og ég vil að þið 
hafið réttan skilning á því sem yfir mig hefur 
gengið. Dómarar, — því að það nafn ber ykk- 
ur með réttu, — ég hef orðið fyrir undarlegri 
reynslu. Á liðnum á rum hefur hin spámann- 
lega rödd, sem ég er vanur að heyra, alltaf 
fylgt mér og varað mig við, jafnvel út af smá- 
munum, þegar ég ætlaði að gera eitthvað, sem 
ekki var rétt. Nú hefur það borið að garði, 
eins og þið vitið, sem mætti virðast og er oft- 
ast talið hin mesta ógæfa. Samt hefur rödd 
guðsins ekki aðvarað mig, hvorki þegar ég fór 
að heiman í morgun né þegar á dómstaðinn 
kom né við nokkra setningu ræðu minnar. I 
öðrum ræðum hefur hún oft stöðvað mig í 
miðri setningu. En að þessu sinni hefur hún 
aldrei stöðvað mig neins staðar í þessu máli í 
nokkru sem ég hef sagt eða gert. Hver getur 
orsökin verið að mínu áliti? Það skal ég segja 
ykkur. Ég álít að það sem gerzt hefur verði 
mér til blessunar og að við förum villir vegar 
er við höldum að dauðinn sé ógæfa. Ég hef 


75 



fyllstu ástæðu til að vera á þessari skoðun því 
að röddin sexn ég er vanur að heyra hefði ör- 
ugglega varað mig við, ef það sem ég gerði 
leiðir ekki til góðs. 

Við skulum hafa það í hyggju að það liggja 
einnig önnur rök til þess að halda megi að 
dauðinn sé ávinningur. Dauðinn er eitt af 
tvennu. Hann er annaðhvort útslokknun lífsins, 
og þá veit hinn dauði ekki til sín, eða eins og 
okkur er kennt, aðeins breyting, — för sálar- 
innar úr einum heimi í annan. Hafi maðurinn 
enga vitund og sofi draumlausum svefni, þá er 
dauðinn dásamlegur ávinningur. Því að það 
hygg ég ef einhver ætti að bera þá nótt er 
hann svaf værum, draumlausum svefni saman 
við aðrar nætur og daga sína, skoða síðan hug 
sinn og segja til um, hve marga betri og ham- 
ingjusamari daga og nætur hann hafi átt á ævi 
sinni en þá nótt, — þá held ég að jafnvel hinn 
mikli konungur, hvað þá alþýða manna, mundi 
viðurkenna að þær ævistundir væru auðtaldar 
í samanburði við hinar. Sé dauðinn líkur þessu, 
þá tel ég hann ávinning, því að með þessu móti 
væri eilifðin aðeins ein nótt. Sé dauðinn hins 
vegar för héðan til annarrar tilveru, og sé það 
sem okkur er kennt sannleikur, að allir hinir 

76 


t>x f ny 



dánu séu þar, hvaða blessun getur þá verið 
meiri en þessi, herrar mínir? Myndi sú för 
ekki þykja góð, ef við hyrfum frá þessu svo- 
kallaða réttlæti okkar til annarrar veraldar og 
fyndum þar hina sörniu dómara sem þar eru 
sagðir ráða, Minos, Hradamanþys, Ajakos, 
Triptolemus og aðra hálfguði sem voru réttlát- 
ir í þessu lífi? Hvers virði væri það ekki að 
hitta Orfeus og Musajos, Hesiod og Hómer? 
Ég vildi fúslega deyja tíu sinnum ef þetta er 
satt. Mér yrði það alveg sérstök gleði að hitta 
þá þar, að sjá Palamedes og Ajax Telamonsson 
og allar aðrar hetjur fortíðarinnar sem létu líf 
sitt fyrir ranglátum dómi. Ég hygg að það gæti 
verið gaman að bera afdrif mín saman við ör- 
lög þeirra. En allra helzt kysi ég þó að iðka 
það þar eins og hér að kanna og reyna vits- 
muni manna, sjá hver þeirra er raunverulega 
vitur, og hver aðeins heldur það en er það 
ekki. Hvað myndi maður ekki vilja leggja í 
sölurnar, herrar mínir, til að geta lagt spum- 
ingar fyrir foringja hins mikla hers sem réðst 
á Trójuborg, eða Ódysseif, Sisyfos og þúsundir 
annarra manna og kvenna sem hægt væri að 
telja upp og óumræðileg hamingja myndi vera 
að blanda geði við og taka tali. Ég býst að 


77 




minnsta kosti ekki við, að þeir taki menn af 
lífi fyrir slíka hegðun, þvx fyrir utan það að 
þeir eru sælli en við erum, þá eru þeir ódauð- 
legir, ef það er satt, sem sagt er. 

Einnig þið, dómarar, eigið að bíða dauðans 
æðrulausir og vera stöðugir í þeirri trú sem 
er vissa, að góðum manni fær ekkert unnið 
mein, hvorki þessa heims né eftir dauðann og 
guðirnir eru ekki afskiptalausir um hag hans. 
Þessi örlög mín eru engin tilviljun. Ég er þess 
fullviss að nú er mér það fyrir beztu að deyja 
og leggja niður byrði mína. Þéss vegna lét 
rödd guðsins mig aldrei snúa við. Ég ber því 
fyrir mitt leyti engan óvildarhug til þeirra 
sem dæmdu og ákærðu þótt þeir gerðu það 
ekki í þessum góða tilgangi, heldur til að vinna 
mér mein. 

Og það er vítavert af þeim. Samt bið ég þá 
einnar bónar: Ef synir mínir, þegar þeir verða 
fulltíða, setja auðsöfnun eða nokkuð annað 
ofar hinu fagra, góða og sanna, þá refsið þeim, 
herrar mínir, á sama hátt og ég refsaði ykkur. 
Og ef þeir hreykja sér að ástæðulausu, eigið 
þið að ávíta þá eins og ég ávítaði ykkur fyrir 
að vanmeta það sem mest er um vert og halda 
sig vera eitthvað þó að þeir séu ekki neitt. Ef 


78 



þið gerið þetta, þá hafið þið sýnt mér réttlæti, 
bæði mér og sonum mínum. 

Nú er kominn tími til að fara. Ég fer til þess 
að deyja, en þið til að lifa. Hvor förin verður 
betri veit enginn nema guð einn. 


79 





Bls. 23 

Á torgnm þessarar borgar. OrSrétt stendur: Við borð okurkarl- 
anna. Þessir menn ráku starfsemi sína í súlnagöngunum kring- 
um Agóru, stórtx>rgið í Aþenu. í forsælu súínaganganna var hinn 
ókjósanlegasti staður til viðræðna, enda var þar jafnan margt 
um manninn . 

Bls . 24 

Anytos og félagar bans. Þeir voru Meletos og Lykon. Anytos naut 
mikillar virðingar hjá lýðveldissinnum. Hann barðist gegn Sófist- 
um — og taldi Sókrates einn þeirra. Lykon var frægur ræðuskör- 
ungur en Meletos, aðalákærandinn, hafði á sér illt orð og er tal- 
ið að hann hafi þóttst eiga sín að hefna vegna gamalla deilna við 
Sókrates. 

Bls. 25 

Leikrítaskáld. Hér er átt við gamanleikaskáldið Aristófanes, sem 
samdi um Sókrates gamanleikinn „Skýin“, sem sýndur var 423. 
Skáldið lætur Sókrates og félaga hans búa í „hugmyndasmiðju" 
og Sókrates er látinn sveiflast £ körfu til að hafa nóg af lofti til 
að hugsa meðl (Hér er heimspeki Díógenesar frá Appolóníu skop- 
stæld, en hann var félagi Sókratesar). Ekki verður þó annað séð 
en vel hafi farið á með Aristófanesi og Sókratesi, ef dæma má eft- 
ir samskiptum þeirra í „Samdrykkjunni". 


80 



Bls . 27 

Gorgías frá Leontini. Gorgias kemur fyrst til Aþenu 427. Hann 
var efasemdamaður og virðist hafa látið mikið að sér kveða. 
Plató nefnir eftir honum eitt rita sinna, Gorgias, en þar leiða 
Sókrates og Gorgias saman hesta sína. 

Bls. 27 

Prodikos frá Heos. Einn bezti hugsuðurinn í hópi Sófista. Hann 
er þekktastur úr riti Platós „Protagoras“, en þar skopstælir Plató 
rökfræði hans, 

Bls. 28 

Hippias frá EHs. Sófisti og þekktur fjölfræðingur. 

Bls. 28 

Kallias. í „Prótagórasi" lætur Plató Kallias vera gestgjafann. 
Hann var ríkur „menningarfrömuður a og lét mestallt fé sitt renna 
til Sófistanna. 

Bls. 29 

Evenos frá Paros. Skáld og ræðusnillingur, sem Plató getur um í 
Fædon. 5 mínur eru um þrjú þúsund krónur, miðað við núver- 
andi verðgildi. 

Bls. 30 

Kærefon. Lýðveldissinni, einn af félögum Sókratesar og eiris og 
hann hæddur í „Skýjunum", gamanleik Aristófanesar. 

Bls. 30 

Delíi. Hin helga borg Grikklands og véfrétt guðsins Appollós. 
Vafalaust hefur prestum véfréttarinnar verið kunnugt um skoð- 
anir Sókratesar, og spásögnin bendir til að prestarnir hafi verið 
þeim sammála, — enda líklegt að sömu launhelgar standi að 
baki báðum. 


81 


6 



Bls. 30 

Fylgdi ykbur síðast £ útlegðina. Þetta á við atburðina 404, þegar 
líðveldissinnar flýðu borgina vegna harðstjórnar höfðingjasinna. 

Bls. 31 

Bröðir Kærefons, Kærekratös. 

Bls. 44 

Drakma. i/ 100 úr mínu. 

Bls. 44 

Anaxagóras fró Klazomenai. Einn mesti heimspekingur Grikkja 
(uppi 500—428 f .K.) Hann var dæmdur til dauða fýrir trúleysi en 
þó einkum vegna stjómmóla skoðana. Honum tókst að flýja með 
hjálp Periklesar, sem í æsku var einn nemenda hans. 

Bls. 44 

Keypt þær á torginu fyrir eina drökmu. Orðrétt stendur „í Ork- 
estru“ Orkestra stóð við Agóru. Milli leiksýninga voru hér seldar 
bækur og hitt var einnig mjög algengt að viðskiptavinurinn fékk 
bókina lesna upp fyrir sig á staðnum gegn mjög litlu gjaldi. Ein 
drakma er því gjaldið fyrir að fá bók Anaxagórasar lesna upphótt 
í Orkestru. 

Bls. 46 

Andlegar verur. Hér er notað orðið demonar, sem hefur óljósa 
merkingu þar sem það er notað um allar verur, sem eru meira en 
mannlegar. 

Bls. 47 

Launbörn guðanna. Hetjur eða hálfguðir. 

Bls. 48 

Sonur Þeteflar, Akkilles. 


82 


OXlH)' 


uJy-íJ 



Bls. 49 

Poteidaju. Um hana var barizt 432—430. Prásögnin í ,Samdrykkj- 
unni'* um það, er Sókrates bjargar lífi Alkibiadesar, er frá þess- 
arí viðureign. 

Bls. 49 

Amfipólis. Aþensk nýlenda við mynni Struma. Þessi orusta var 
háð við borgarmúrana árið 422. 

Delion. Borg í Böótíu. Þar biðu Aþeningar mikinn ósigur 424. 
Bls. 49 

Kosinn £ ráðið. Raunverulega var valið með hlutkesti. 50 borgar- 
ar voru valdir í senn úr hverri hinna 10 ættkvísla Aþeninga. 

Bls. 57 

Hinir 10 foringjar. Bftir sigur Aþeninga yfir Spartverjum við 
Arginusai 406 var krafizt dauðadóms yfir hershöfðingjunum (Á 
þeim tímum var engin skipting á foringjum milli landhers og 
flota) fyrír að hafa ekki bjargað líkum hinna föllnu. Raunar tóku 
aðeins átta þessara foringja þátt í orustunni. 

Bls. 58 

Hringhúsið. Aðsetursstaður æðstu valdamanna, Það var reist 
sama ár og Sókrates fæddist og staðsett við suðvesturhom stór- 
torgsins. 

Bls . 60 

t véfréttum og draumum. Hér er ótt við draum sem Plató segir 
frá í bók sinni Fædon. 

Bls . 61 

Kritó. NónaSti vinur Sókratesar. Hinir, sem nefndir eru, eru lítt 
kunnir nema Plató og faðir hans Aristó, bróðir hans, Adimantos, 
sem kemur mjög við sögu i „Ríkinu" og Apollódóros, sögumað- 
urinn í „Samdrykkjunni" . 


83 



Bls. 63 

Einnig þrjá syni. Þeir nefndust Lamprokles, Sófroniskos (föður- 
nafn Sókratesar) og Menexenos. Þeir koma lítfc við sögu. 

Bls. 66 

80 atkvæði. Með sýknun greiddu 220 atkvæði en 280 á móti. 
Bls. 68 

Dvöl á Prytaneion. Sókrates hæðist hór að Aþeningum fyrir að 
verðlauna fremur íþróttagarpa en andlega afreksmenn. 

Bls. 69 

Útlegð. Vafalaust ætluðust ákærendur Sókratesar til, að útlegð 
yrði niðurstaða málsins. 

Bls. 72 

Sem dæmt hafið mig til dauða. Þeir, sem greiddu atkvæði með 
dauðadómi voru 360, en 140 á móti. Þannig hafa um 80 þeirra 
dómenda, sem áður dæmdu Sókrates saklausan, greitt atkvæði 
með því að taka hann af lífi. 

Bls. 76 

Hinn mikli konungur. Persakóngur, sem Grikkir litu á sem tákn 
allra jarðneskra auðæfa. 

Bls. 77 

Minos, Hradamanþys og Ajakos. Sagan segir, að þeir séu synir 
Seifs og dómarar í helheimum. 

Bls. 77 

Triptplemus. Hann er ekki í öðrum heimildum nefndur dómari 
hinna dauðu. Hann var dýrkaður í launhelgum Demeter og sag- 
an segir, að hann hafi kennt Grikkjum akuryrkju. 

84 


COCjMJ’ 



Bls. 77 

Orfeus. Við hann eru Orfeusar-Iaunhelgarnar kenndar. Til þeirra 
eiga kenningar Pyþagoringa rœtur að rekja og ýmsir frœðimenn 
telja að Sókrates hafi verið einn hinna innvigðu. 

Bls. 77 

Musajos. Skáld eins og Orfeus. Einkum getið i sambandi við vé- 
fréttir og lækningar. 

Bls . 77 

Hesiod. Skáid frá Askra i Böótiu, næstur Hómer af grískum forn- 
skáldum. 

Bls. 77 

Palamedes. Grískur kappi úr Trójustríðinu, sem borinn var logn- 
um sökum af Odysseifi og tekinn af lífi. 

Bls. 77 

Ajax. Hinn næst hraustasti i her Grikkja. Honum bar því vagn 
og vopn Akkiellesar, en hann var svikinn og Odysseifi gefnar 
þessar gersemar. Af þessum sökum framdi Ajax sjálfsmorð. 

Bh. 77 

Sisyfos. Konungur í Kórinþu, frægur fyrir stjórnvizku og slægð 
Bls. 77 

Foringi hins xnikla hers. Agamemmon. 


85 



